ત્રીછ આવૃત્તિની ' પ્રસ્‍તાવના 


આજે ચૌદ વરસે પૂર્વાલાપતી નવી આવૃત્તિ થવા પામી, 
અને તે પણુ તે મુંબઈ યુનિવર્સિટીમાં પાડેચયુર્તક ચયુ ત્યારે «૮, 
એ આપણા ભણેલા ગુજરાતી વગને માટે અભિનન્દનયોગ્ય 
ત્તે નથી જ! 


આ આવૃત્તિ, છેલ્લીતુ' લગજ્ગ પુનમુદ્રણુ છે. “આંમાં ઢ્િપ્પિ- 
ણમાં ન્યાં થોડે ફેરફાર કરવો આવશ્યક લાગ્યો ત્યાં તેટલે! ન 
કરેલો! છે, ઉપોાદ્ધાત પણુ એકાદ નાતી વિગત સિવાય, એમ ને એમ 
મૂકેલો છે. ઉપોાદ્ધાતમાં “ વસનત વિજય? પૂરતો ભ્રાગ મારે 
ખધેઃ ધરી લખવો! છે, પણુ આ આવૃત્તિ તૈયાર કરવામાં ઉતાવળ 
કરવી પડી છે તેથી અને કેટલાંક ખી? કારણુથી' તેમ કરી 
શડષા નથી. તેને માટ કોઈ ખીન્ને ગ્રસંગ લઇશ. 


છેટ્લી આજૃત્તિ પછી કાન્ત ઉપર્‌ વિવેચનો થયા છે, પૂર્વા- 
લાપનાં કેટલાંક કાવ્યો ઉપર બરો, ઠાકોરે પોતે “ આપણી કવિતા- 
સમૃદ્ધિ 'ની બન્ને આવત્તિઆમાં ગવિસ્તર્‌ વિવરણુ લખ્યાં છે. 
છતાં આ આજત્તિમાં જનાં ટિપ્પણા જ કાયમ રાખ્યાં છે, 
ખ"તીલા અભ્યાસીઓ પોતાતી મેળે નવા સાહિત્યને! લાભ લેરો 
એમ માનુ' છુ. 


૧-૧૬-૪૦ ર્પ્મતારાયણ વિશ્વનાથ પાઠક 


મરતાવના 
[ ખીજ અપ્ટત્તિની ] 


પૂર્વાલાપની પ્રથમાવૃત્તિ ખે વરસમાં ખપી ગઈ, એ ખાતર 
ગુજરાતને ક'ઇક ધન્યવાદ ધટે છે; નહિતર આપણે અહીં શાળા- 


મોમાં પાઠયપુસ્તક યયા વિના સુદ ઉત્તમ સાહિત્ય ભાગ્યે જ 
ખપે છે. * 


અ ખીજી આકત્તિમાં કેટલાક વધારા કર્યા છે, કાન્તનાં 
જટલાંક કાવ્યા તેમના અવસાન બાદ કાન્તમાલામાં છપાયાંઃ તે 
ઉપરાંત બીજા' કેટલાંક મળી આવ્યાં તે અને તેમનાં પ્રસિદ્ધ અપ્ર- 
સિદ્ધ નાટકરામાંથી પણુ જે સારાં લાગ્યાં તે સવ અ( આવૃત્તિમાં 
લીધાં છે. પણુ તે જીદા પરિશિષ્ટમાં મૂક્યાં છે, પ્રથમાવત્તિને 
₹ પૂર્વાલાપ ' એમને એમ રાખેલ્લા છે 


કાન્તે પોતે જે કાવ્યોને નારા ટર્ષી અતે પોતે જેતે ગ્રગટ 
કરવાં યોગ્ય ન ધાર્યા તે કાવ્યોને પ્રગટ કરતાં થોડા ખુલાસાનો 
જરૂર છે, ડવિ લખે છે તે બધુ જ સારુ નથી હેતુ, કવિ પણુ 
માણુસ છે. તેનાં ઉડ્ૂયનો કોઈ વિશાલ તો ડાઈ ટૂ'કાં, કાઈ ઊ'ચાં 
તતા કોઈ નોચાં પણુ હોય છે. પણુ દરેક સાચે! કવિ વિવેચક હોય 
_ છે અને પોતાની વિવેચનાની કસોટીએ કાવ્યોને ચડાવી તેમાં પાર્‌ 


ઊતરે તેવાંને જ તે રાખે છે, બાકીનાંને, કુદરતની પેઠે, નાશ કરે 


છે, આવાં કાવ્યો પાછાં શોધીને બહાર મૂકવાથી સર્યાહિત્યની 
૩વિતાસમૃદ્ધિ વધતી નથી. અહીં આ કાવ્યો પ્રગટ કરવાતો ઉદ્દેશ 


* વિલાપીઠના ભાષામ'દિર્નતા અભ્યાસકમમાં પૂર્વાલાપ પાઠયપુસ્તક 
નીમાયુ' છે પણુ તે વર્ગની સ*ખ્યા અહીં ગણ્વા જેટલી મોટી તયો, 





ભ્રસ્તાવના [૭] 


જીદ્વે જ છે કાન્તની * મધુર કોમલ કાન્ત પદાવવી 'ના રસ 
પિપાસુને જિત્તાસા ચાય કે કાન્તના ગ્રથમના કાવ્યો કેવા હતા ? 
તેમની કવિત્વશક્તિનો વિકાસ કઈ રીતે ચચેો। અને કઈ રીતે તે 
જુદી જુદી દિશામાં વળી? તે તેને માટે આ સામગ્રી રજુ કરી 
છે ખાછી કાન્તતો કવિયશ તો પૂર્યાલાપ ઉપર સ પૃણું પ્રતિછિત 
છે, પરિશિષ્ટના કાવ્યોથો તેમા દૃદ્દિ કે હાનિ થઈ શકે તેમ નથો. 


કઇક આ ૪૪ ઉદ્દેશથી આ આજૃત્તિમા કાવ્યોની આવનુપૂર્ની 
અને ઉપોદ્ધાત મૂકયા છે તેમા કવિમાનતસને1 ઈતિહાસ આપવા 
ગ્રયત્ત કચૌં છે. અને જે જે ગુણોના ઉત્કર્ષથી આપણા 
સાહિત્યમાં તેમત્તુ સ્યાન નિર્ણાત ચયુ છે તે ગુણાને સ્કુટ કરવા 
ગયત કે છે 


કાવ્યની પાછળ ટિપ્પણુ આપ્યુ છે ડાન્તના ખે લાંખા કાવ્યા 
'વસન્ત વિજય ' અને “ચક્વાક મિધુન' વિદ્દાન સાક્ષરોનો 
ટીકા સાથે બહાર પડેલા તે ટીકાએદ ધણી લાબી છે તને 
ટકાવી રાકાંય એમ છે, પણુ ઘણા વરસો ઉપર પ્રસિદ્ધ થયેલી 
હોવાથી હાલ તે પરિચિત નથી માટે એકવાર તો તેતે એ ને 
એં રૂપમાં જ અર્ડી મૃકવી ઉંચિત ધારી છે, * વસનત વિજય ” 
ઉપર ભકરન્દની ટીકા પ્રસિદ્દ થયા પછી શ્રો નરતિ હરાવભાઈ એ 
તે વિષે ટૂકી વિવેચના પ્રિય વદામાં કરેલી તેમ થી પ્રસ્તુત ભાગે 
સકરન્દની ટીકા નીચે ટીપ તરીકે મૂકયા છે કયાક મે પષ્યુ 
એવી ટીપા મૂકી છે થી નરસિકરાવભાઈ એ “ વિગત'લીલા 'મા 
પ્રસગોપાત્ત સુકીવાદની ચર્ચા કરતા “ ચકેવાક મિથુન વિવે 
કેટલાક વિચારે દર્સાવ્યા છે ત્યા તેમતો સુખ્ય આશય એ 
કાવ્યને અર્થ ખરેખર શે છે તે નિરૂપવાતો નહિ હોવાથી એ 
ચર્ચા અલગ પરિશિષ્ટ તરીકે મૂકી છે આ બાગતની કેટલીક 





[૮] પૂર્વાલપ્પ 


,સામપ્રો તેમ # થકોક્ત પૂરી પાડવા માંટે હૂં એમનો 
આભારી ૪. 


તે સિવાયનાં કાવ્યા ઉપર ગે* બને તેટલુ ટ'કુ' 1ટેપ્પણુ 
આપ્યુ' છે. પ્રયત્ન કરતાં પણુ કેટલીક પ'ક્તિઓનો અથ 
મરને દુગોધ રલો છે તે મે* તે તે રથળે દર્શાવ્યું છે. કાન્તને 
સમજવામાં અને તેનાં દુધ સ્થાનોને સુગમ કરવામાં મારા આ 
ગ્રયત્ત ક'ઈફકે પણુ ઉપકારક થશે તો તેતે ફૂતાથ થયો માનીશ. 


આ સવ તૈયારીમાં મને પ્રો. બલવ'તરાય કત્યાણુરાય ઠાકોર, 
શ્રીયુત કરણાશ"કરભ્ાઈ, થીયુત શિવાભાઈ તથા થીયુત સુનિ- 
કુમાર તરફથી ધણી જ મદદ મળી છે પ્રો. ઠાકોરતો મે' જે જે 
મદદ લીધી છે તે તેમના અવતરણુ! ઉપરયો પણુ નઈ શકાશે, 
શ્રીયુત કસ્ણાશ'કર અતે શિવાભાઇ સદ્ગત મણિશ'કરતી પશ્ચિમ 
વયના નિકટમાં નિકટ સ્વજનો હતા. તેમતી પામેથી મતે ધણી 
હકીકત મળી છે. તેમણે સવેએ સદ્ગત મણિભાઈ સાથેના 
તેમ જ મારી સાથેના અગત સ'બ'ધથી આ કામ પોતાનુ જ 
જણી સાઠાષ્ય કરી છે, એવા આત્મોય સબ'ધમાં આભાર 
માનવાનું કામ ધણું કઠિન ચઈ પડે છે. પણુ એક બાખત માટે 
આવા સખધમાં પણુ આભાર માનવે] ન્ેપ્તએ. મારે નેેઇતી 
સરવ હકીકત પૂરી પાડતાં છતા મારા અભિપ્રાયને સોએ સ'પૂર્ણુ 
સ્વાત'ય આપ્યુ' છે, જે તેમના કરતાં જરા પણુ એણછાં ઉદાર 
હૃદયો ભાગ્યે જ કરી શકે; અને મને મારે હાથે સદ્ગત જેએ 
મારા ગુરુ હતા, તેમતે આ અ“ લિ અર્પણુ કરવાનો પ્રસ'ગ 
આપ્યા છે, તે મારા પર અનન્ય ઉપડાર ચયો હું સમજતું છુ. 

ક્‌ 5% કૂ 


ઓકહોબર ૧૯૨૬ શામતારાયણ વિ. પાઠક 


ઉષાદ્‌ઘાત 


ફાન્તનુ' જીવન જુવાને અનેક કારણોથી જિજ્ઞાસા થાય એ 
સ્વાભાવિક છે. પોતાના જમાનાના એ એક ઊંડા ચિંતનશીલ 
સત્યાન્વેષી વિચારક અને મહામયનનિમગ્ન પુસ્ષ હતા. સાહિ- 
ત્યમાં તેમણે અનેક દિશાએ પ્રવૃત્તિ કરી છે. પણુ તેમની ખધી 
ગ્રજૃત્તિમાં તેમનાં કાવ્યો જનતાને સૌથી વધારે મમસ્પર્શી લાગે છે. 
આપણામાં તેએ ખીન્ન કશા કરતાં કવિ તરીકે અમરપદ પામશે 
એમ જપખુાય છે, અને તેથી કવિ તરીકેનુ' તેમનું જીવન જણુનાની 
વૃત્તિ આપણુને સૌથી તીદ્ર ચાય છે. 

તેમનાં કાવ્યો સમજવાને માટે પણુ તેમતું જીવન નાણુવાની 
જરર છે, ડાન્તે પરલક્ષો અને આત્મલક્ષો બન્ને પ્રકારનાં કાવ્યો 
લપ્યાં છે. પર્લક્ષો ફાવ્યો લખનાર કવિતુ" જીવન ન નનણીએ તે 
પણુ તનાં કાવ્યા સમજવામાં કરો! પ્રતિબ'ધ અદવતેો નથી. તેવાં 
માન્યામાં જે ભાવ નિષ્પન્ન થવાને હેમ તેતી સવ ખાલ પરિ- 
સ્થિતિનુ' વણુન પણુ ત્તે કાવ્યમાં જ આવી જતું હોય છે. પણુ 
આત્મલક્ષી કાવ્યમાં એ સ'પૂણું રીત્તે થતુ' હોતુ" નથો. આ 
કાવ્યા અગત જવનના પ્રમ'ગથી ઉત્પન્ન થતા ભ્ાવનુ પ્રગટ 
કલાસ્વરૂપ હોય છે. તેની ભો!યરૂપ ખાલ પરિસ્થિતિ ધણીવાર એ 
કાવ્યમાં દર્શાવેલી હોતી નથી. એ કાવ્ય સમજવાને એ સૉંમનું 
દશન આવશ્યક છે. વ્યગ્યતુ' એક નિમિત્ત પ્રકરયુ એટલે પરિ- 
સ્થિતિ પસુ છે. નાટકમાંથી ઉષ્પૃતત ફરેલા કાવ્યતે સમજવાને 
જેમ તે કોની કાના ગ્રત્યે ડયા ગસ'ગની ઉક્તિ છે એ નષણુવું 
આવશ્યક છે તેમ ગરવી પણુ ભાવનિષ્પત્તિતે માટે એ પરિસ્થિતિ 
જણુવી આવશ્યક છે. 


[૧૦ 


આ લેખકને એક વાર સદ્મત મણિશ'કર ભદ નડે કલાપી 
અને મણિભાઇ નભુભાઈનાં કાવ્યો સ'બ'ધો ચર્ચા થયેલી ત્યારે 
સમશે કહેલું કૅ કવિતું છવત તેના કાવ્યમાં પ્રગટ થયા વિના રહે 
જ નકિ. આ વિધાન તેમનાં પોતાનાં કાવ્યોતે બરાબર લામુ 
પડે છે. પૂર્વાલાપનાં કાવ્યોને તેમના જીવન સાથે છવન્ત સબધ 
જે. વિશેષ શું, પૂર્વાલાપ નામને પણુ તેમના જીવન સાથે સખ'ધ છે. 


તેમ છતાં આ જગાએ કવિતુ' જીવનચરિત્ર આપવાતો ઉદ્દેશ 
નથી; તેને માટે લેખકતી વ્યડિતિગત અને પ્રસંગગત મર્યાદાએ! 
ઘણી ટ્રૂકી પડે. માત્ર કાન્તના જીવનના જે જે મુખ્ય ખતાવોતે 
ત્તમના સાહિત્યજવન સાથે એછે વત્તા સ'ભંધ છે તેના પરિયય 
પૂગ્તી રૂપરેખા આપવાતો ઉદ્દેશ છે. 


સદૂગત મણિશ'કર રત્નજી ભરૃનો જન્મ પ્રસવીસન ૧૮૬૮ 
ના નવે'બરની ૧૦ મી* તારીખે કાઠિયાવાડમાં લાઠી પાસે ચાવ'ડ 
ગામમાં પ્રશ્નોરા જ્ઞાતિમાં થયો હતો. આ ગ્તાતિ વિદ્યાવિલાસી 
છે, મણિભાપ્તા પ્રપિતામહ સુકૃન્દને કવિયચ પ્રાપ્ત યેલો! અને 
એમના પેઢીનામામાં બીજ મ્રન્યકારો પણુ દેખાય છે. 


મણિભાઈને બહુ નાનો વયથી કવિતા ઠરવાનો શોખ દતો. 
એ અરસામાં ગુજરાતના સૌથી વધારે લેઈકપ્રિય અને ઉત્તમ 
ડવિએ ખે જ ગણાતા: દલપતરામ અને નર્મદાશ“કર. તેમાં વસ્તુ 
ભાવ અતે શૈલીથી ત્તેમ જ વાંચનમાલામાં તેમતો ઘણી કવિતાએ! 
આવેલી હોવાથી ખાલમાનસતે વધારે સુત્રાલ દલપતરામ દતા, 
આથી તે સમયમાં ઊગતા કતિએ નાં પ્રથમ કાવ્યો દલપતશૈલીનાં 
ચાય એમાં તવાઇ નથી. મણિભ્રાઈએ ૧૪-૧૫ વરસની વચે ' ખરી 


* તારીખો આપવાર્મા એક ધોરણુ સાચવવા સવ'ત્ર ઇસવીસનનેદ 
જ ઉપધાગ કયો છે-કોઈ કોઇ જગાએ કઢ'ગુ લામે છે છતાં. 


પૂર્વાલધય 








ઉપોદ્ઘાત [૨૧] 





મોાહેબત અથવા ગુલખાસતુ' ફૂલ ' નામતો એક ચારણો કિસ્સો 
લખ્યો હતે, તેમાંની થોડી લીટીઓ કાન્તમાલામાંપ આપી છે;- 
અરે મારા પ્રાણાધાર, મારા તે! હેયાના હાર. 
૨૬૦'«( કેર અપ્ધાર બહાર અપ કર્ચ ગયા ? 
ત્તે ઉપરથી લાગે છે કૈ શણિભાઈ એ દલપતરામની અસર નીચે જ 
કાવ્યો લખવાં શરૃ કરેલાં. એ કિસ્સો ૧૮૮૩ માં પ્રસિદ્ધ થયે! 
ઘતા. તેમાં તેમના ખીજ મિત્રાએ પણુ ૩*'ઇક લખેલુ" અતે એ 
કૃતિમાં મણિભાઈતુ' વિશિજત્વ ન હે।1વાથી તેની ખીજ આવૃત્તિ થઈ 
નથી. આ શૈલીની અસર પ્રસિદ્ધ કાવ્યોમાં કયાંઈ નથી, “ સ્મિત- 
ગ્રભાનતે' અને ' અરદ્રત' એ બ'ને કવિતા છે એટલુ જ, પણુ 
તતા લાવ વસ્તુ પ્રોહિ સવ કાન્તનાં જ છે. 

કવિત્વશક્તિની જેમ વિવેચક શક્તિ પણુ ધણી નાની ઉ'મરથી 
જ તેમણે દાખવેલી જણાય છે, તેમતી સાથેના પ્રથમ મેલાપ 
વિશે લખતાં રા. રા. વિશ્વનાય પ્રભુરામ વૈ કહે છે :* 

“ત્યાં થોડે દૂર એક ૨૪ વરસતું બાલક કાંઈક શ્ચામ ર'ગે યુદ્દિમતાં 
ચક્ષુઆ સળવળ થતાં, ભરેલી નાસિકાવાછુ' પરુ સરલ ગોળ ઉત્સુક 
સુખવાળુ”% ચેહરા ઉપરથી ઓળખાણુ પડચુ' કે સધ્ધવજીભશાઈના સાઇ 
સસ્ઝિશ'કર રોવા નેઇએ, અભિ રારમાળ ખાળ ધીમે પગલે આવી બાજીના 
પથ્થર ઉપર્‌ બેશી ગયુ. એને બેદલાવવાનું કાય મારે ચરૂ કરવુ" પડચુ'. 

# અહે, આવે! શાઇ, તમે મણિરા"કર્‌ ? ? 

“હા.” 

રજુ" હિ! છા1' 

(રાજકોટ હાઇસ્કૂલમાં છું. 

૧, પૃ, 3૦૩ 

2, કાન્તમાલા ૫, ૩૧૫. 


[૧૨] 
“ખદુ આન'& થયો. તમને તે! કવિતા કરવાતે પણુ અભ્યાસ છે, 
નાહું 9* 


# છુ ખરે પણુ બહુ સણી નથી કરી રાકતે!, (વિચારો ખદુ આવે 
“૨ પરંતુ લખતાં શાષા ધોગ્ય લાગતી નથી. 


“ખને તેવુ' છે, જે કલ્પના કર્યા નએ! જે તતો! તે ભાષા વિના શી 
શૈત્ત આવે 9 ?? 


કેકડુ' ગુ'ચવાયુ'. 

નના, એમ તે! આવે છે, પરતુ કલ્પના થે નોંઇએ તેવી નષી 
શવતી,? 

* કુદરતની મદદ લયે।...અજમાવો નતેઇએ. * 


“ત્ષેમણે અજમાવ્યુ'. એક ન્હાતુ' સરલ બે કડીનુ' કાવ્ય થયુ. તેમને 
નદીના ૨વમાં મુશ્કેલી પડી, અને શમન કુદરતને જ બોલાવી ૬ 


૬ ખળખળ કરતુ' જળશ્ચિશુ રમતુ ' એવે। ભાવ લાવ્યા, 


પૂર્વાલધ્ય 





આટલી નાની વયે “ કાવ્યો કરં છું પણુ ખહુ સારાં નથી કરી 
શકતોા' એટલી વિવેચનશક્તિ, અને વિચાર કે ક#પના તો ભાષામાં 
જ ચાય માટે કલ્પના પણુ જેપએ તેવી નથી, એટલી સમજણુ 
ઘણી કહેવાય, હલષી કૃતિઓને વીણી કાઢવાને આ ર્સવૃત્તિ અને 
વિવેચક શક્તિ જ ખસ છે. મણિભાપ્ત માનતા કે “ ખંધા વિવેચક 
અજ્ઞા છે,...પણુ બધા સણાઓ વિવેચકો પણુ છે.' આ સર્જન 
અને વિવેચનતો યોગ તેમનામાં પહેલેથી હતો. 


૧૮૮૪માં તેએ મેટ્રિકયુલેશનની પરીક્ષામાં પાસ થયા અને 
૧૮૮૫ થી ૧૮૮૮ સુધી ગોકળદાસ તેજપાળ બૉર્ડિંગમાં રહીને 
એલિન્સ્ટન કલેજમાં તેમણે અભ્યાસ કચ. અહીં તેમને કોલેજના 
મુક્ત ઉત્તતિકર વાતાવરણમાં પ્રિન્સિપલ વડઝવર્ય જેવા અધ્યાપક 
નીચે અભ્યાસ કરવાથી ધણી પ્રગતિ કરવાનો અને મૈત્રીએ 


ઉજત્રઘપ્ત ર શરુ પૂ 





ખાંધવાનો અવકાશ મળ્યે. સેમની નોંધતા જેવી ચૈત્રી રા. ખ. 
ર્મણુભાઈ સાથેની. પ્રો. ખલવ'તરાય ઠાકર સાથે રાજકોટથી 
પિછાન ખરું પણુ તે માત્ર પિછાન જ. રા. બ. રમણુભાઈ આ 
સબ'ધમાં લખે છે $- 

ભણિ્‌ર!'કર સાથે મારો પ્રથમ પરિચય સને ૧૮૮૫માં થયેલે....એક 
દિવસે-શનિવારૅ-કોલેજ જવા સાર્‌ લોકલ ટ્રેનમાં ચર્નીરાડથી મહાલક્ષ્મી 
જતાં એક વિદ્યાર્યીએ મને કછું કે આજે કેકલેજની ડીખેટિ'ગઃ સેોસાઈદીના 
સભાસદની ચૂ'ટણી થવાની છે તેમાં આપલે ગુજરાતીઓએ સણિચ કર 
ભ્રટને માંટે મત આપવાનો છે, હું તે વખતે સણિર'કર ભટ્ટે આળખતોા 
નહિ પણુ ગુજરાતીતા સમય'નને। પ્રયત્ન હોવાથો હું તેમાં સામાલ થયો... 
કોલેજના અભ્યાસતા વખત પૂરા થયા પછી ડીબેટિ'ગ સોસાયટી મળી અને 
સણિરા'કર બહુ મત્તે ચુ'ટાયા...મણિસ'કરે સભા આગળ આવી ઉપકાર 
માન્યો! અને કલુ* 8 ચૂ'ટણીને હુ' લાયક નીવઠીશ એત્રી આચા રાખુ' છુ”... 

આ પછી કોક્ષેજના ગ્રુજરાતી વિવાર્થ!' ઓમાં સણિર કર તેમના કલ્પતા- 
પ્રસાવ અને વિચારરાક્તિથી વધાર તે વધાર આદર પામતા ગયા. 

શને 1૮૮૭માં મે' કોલેજની “ ગુજરાતી એહિફન્સ્ટન સભા ” 

આગળ “ કવિતાની ઉત્પત્તિ અને સ્વરૂપ ?' એ વિષય ઉપર ભાષણ કયુ 

તે પછી લા કલાસમાંથી પાછા આવતાં ચચ'ગેટ સ્ટૅેરાન પર્‌ ટનની વાટ 
નેતા હુ' ઊભો હતા ત્યાં સલિરા'કર મારા હાથમાં એક ચીડી મૂકી ગયા, 
ચાટી ઉપાડતા તેમાં આ ગીત્તિ લખેલી માલખ પડી. 

” સાંપ્રત રસમય ગ્ઇતુતી કદર અરે ! નતણુતા નયી કઈ 

એ મુજ ખેદ ચમે છે જલદરસિક નીલક'ઠતે નઈ, ” 


[--આપાં ક્યાંઈ દલપતરૈલી રખાય છે! આટલી વણેલી 
તેમણે એ છોડી દીધેલી,--] 


“ સાશા શાષણુને ઉદ્દેશીને અ વચન લખેલાં હતાં અને એ ઉટ્ચ * 


શખ પે અને સા લઈકપનેડન મેક જાણુ સી પેર એક થડ પર્‌ 
ઉત્તર લખ્યો! કે : 


[૧૪] પૂર્વાલપ્મ 


“જ્‌ «ણિને કદર રુ ક્યું” નીલક'ઠે 1 
પાડયાં જ આંસુ ખુશ્માં કરિ નાદ વચે! 
એ મેઘના જલથકી મણિ થાય સીપે, 
જેમી જણાય ગુર મેઘનિ શક્તિ સવે. ” 





સણસિશ'કરનાં કેટલાંક કાવ્ય મે” વાચેલાં તે સ'બ'વે આ શોકની છેલ્લી 
ખે લીટીઓ લખી હતી, સણિશ'કરનૌ જ રીતે આ ઉત્તર મે' તેમને ષ્હા- 
ચાડે, તેતા પ્રત્યુત્તરમાં તેમણે સંસ્કૃત શ્લોક લખ્યા તેમાંના આટલા જ 
શબ્દ મને માદ છે, “ થાદ્તારને ચટ્િ થત્રવાનયિપ્ય તબ ''* 


આ મૈત્રી આગળ વધતી નય છે. “મારી કીસ્તી' એ 
કાવ્ય સૌથી પ્રથમ ખુદ્ધિપ્રકાશમાં પ્રગટ થવા મોકલ્યું રા, બ. 
ર્મણુભ્રાઇએ. અનેતે પછી * અતિસ્ઞાન' ગુજરાત દપષશુમાં, 
“તસ'તવિજય ' તો તેમશે પોતાની લાંબી ટીકા સાથે પ્રસિદ્ધ 
કરાવેલુ,પ તે પછી પણુ બન્ને મિત્રો વચ્ચે આપણી સામાજિક 
ર્ષિતિની, કાવ્યની, ધર્મની રમમય ચર્ચો પત્રોદ્ારા ચાલેલી છે. 
આ પત્નોામાથી કેટલાક ઉતારા કાન્તમાલામાંચ આપેલા છે જેથી 
સણિભાઈના 'ેટલાક વિચાર અને આશયે ઉપર ઘણે) પ્રકારા પડે છે. 


કોલેજ જીવનમાં થયેલી બીજી મૈત્રી પ્રો. બલવ'તરાય કલ્યાણુ- 
રાય ઠાકોરની. પિછાત તો જૂની હતી પણુ મૈત્રો ૧૮૮૭તી 
આપરે નમી. તે સાલની ધર્ટ ખી. એ. નો પરીક્ષા આપીને 
ગ્રો. ઠાકર બદર નીકળ્યા અતે અનાયાસે મણિભાઈને મળ્યા. 
બન્ને લાંખે સુધી કરવા ગયા અતે માર્ગમાં પાલ્ગ્રેવની ગોલ્ડન 


ઝગ 
૧, સુગધર્મ પુ. ૨, પ. ૪૨૨. 
૬. પૃ, ૨૮૮ થી ૨૯૭. 


ઉષેપદ્ાત [૨૫ 1 





ટ્રેઝરી, ચોથા ભાગનો કવિતાએ, કવિએ, વિશે ખૂખ ચર્ચા કરી 
ત્યાં મૈત્રોતું' ખીજ રોપાયું.૫ 


બન્નેના સ્વભાવમાં મૂલગત શેદ હરકોઈ નનેઈ ૨39 ત્તેમ છે 
પણુ એ ભેદ ખન્ને મિત્રોના સ્વત'ત્ર વ્યક્તિવિકાસને લેશ પણુ 
હાનિકારક નીવડવાને બદલે બન્નેને ઉપકારક નીવડયો જણાય છે. 
અ મૈત્રી ઉત્તરોત્તર વધતી ગઈ; વધારે વિસ્તારી અતે મમષ્પર્શી* 
બની. રન્‍્નએઓમાં એકખીન્નને ત્યાં રનન ગાળવા ન્નય, સાથે 
સુસાપરી કરે, અને જુદા હોય તે દરમિયાન પણુ કાગળો, ચર્ચો, 
અતે એક બીનનની કૃતિઓને! તેમ વાચન વિચાર મુસ્કેલીઓ 
વગેરેતો વિનિમય ચાલ્યા કરે. પાછા મળે ત્યારે એકબીન્નની 
“ખાનગીમાં ખાનગી નેોશેદ પણુ જુએે. પ્રો. બલવ'તરાય આ રીતે 
મણિભાધની ધણી ખરી સાહિસપ્રલત્તિના સાક્ષી માત્ર નહિ પણુ 
ઘણીમાં ટીકાકાર, સૂચનાકાર. કદરકાર, ઉત્તેજન આપનાર અને 
કેટલીકમાં તો પોતે જ ફતિઓના વિષય કે નિમિત્ત પણુ ખર્‌ા.૫ 


મણિભાઈતું' “ ચક્રવાક મિથુન ' પ્રો. ઠાકોરે ટીકા સાથે ૧૮૯૦- 
માં બુહ્ધિપ્રકાશમાં પ્રગટ કયુ, આ કાવ્યમાં સૌથી પ્રથમ મણિ- 
શાઈએ જાતત તખલ્લુસ ધારણુ કયું” જે તેમણે પછીયા ડૅંઠ સધી 
રાખેલું છે. “ ઉપઠઠાર ' કાવ્ય તે! પ્રો. ઠાકોરને નટ ઉદ્દેશીને 
લખેલું અને પૂર્વાલાપ પ્રગટ ચયે! ત્યારે પણુ એ કાવ્યથી પ્રો. 
ડેપ્કાર્ને અર્પણ થષે1 છે. એ ' ઉપહાર? અગ્રેજી સોનેટ નામની 
પ્્વરચનાને અતુસારે છે. આ પઘરચનાનો સૌથી પ્રથમ પ્રયત્ન 
પ્રો. ઠાકોરે કરેલેો-૧૮૮૮ માં ' ભણકારા ' માં અતે ૧૮૮૯ માં 


૧ ગમા પારૅગ્રાક્નો હકીકત માંડે જ્એદ ચુગધમ ૪, ૨૦૪ ઉપરનેદ 
લેખ. 


(૧૬1 પૂર્વાલપ્પ 


“ અદદિદ્શત ' માં.* એ રચનાના વિશેષ પ્રયોગો! મણિભાઇએ 
મિસિઝ ખાઉનિ'ગના સોનેટોના અનુત્રાદમાં કરેલા છે. અને 
*અગતિગમન' પણુ મૂળ સોનેટમાં લખાયુ* હતું. પણુ આ 
રચના પછીથી લૂલી લાગવાથી આ બધાં કાવ્યો હાલ છે તે રૂપમાં 
મૂક્યાં. અખંડ કે સળ'ગ કે અભગ પૃથ્વીનો ઉપયોગ પણુ 
સણિભાઈ એ પ્રો. બલવ'તરાયના પ્રયોગો ઉપરથી કરેલો. “ અગ- 
તિગમત' ગ્રો. ઠાકોરતા “ અદષ્દિદશત ' પરથી સૂચિત થયુ 
છે. “ગ્રણુમમાં કાલક્ષેપ' ની પણુ મૂળ સૂચના ગ્રો. ઠાકરે 
* ઉપહાર 'ને પ્રત્યુતરચ આપેલો તેમાથી મળેલી. “ પડેલા સ્તઠીના 
ગ્રત્યુત્તર' અતે “ અશ્રુતે આવાઠન' એ બે કાવ્યોમાં પ'ક્તિએ 
કે પ'ક્તિખ'ડો પ્રે. ઠાકારનાં કાવ્યોમાથી લીધેલા છે. ( જીઓ 
પૂર્વોલાપ ટિપ્પણુ ) આ છેલા કાવ્યતી ઉત્પત્તિ વિશે પ્રેો.. હાકોર 


૧ આ લેખમાં આ અને આવી બૌછ ત્રો, ઠાકોર વિરોની, અને 
તેમના સણિભાઈ સાથેના સ'બ'ધ વિરોની જે જે હકીકત મૂડેલી છે તેના 
મુખ્ય આધાર “ મણિભાઈની કવિતા વિશે અ'ગત માહિતી “ ( યુગધ્મ 
પૃ, ૪, પ. ૨૭૪ )ને ત્રો. ઠપકોરતે! લેખ, અને તે ઉપરાંત પે, ઠાકોરના 
ખઆનગી પત્રો એ જે. કોઇ હષઠીક્ત તેમતી સાથેની વાતચીતમાંથી 
પણ્‌ મળેલી ઝે. 

૨ પ્રત્યુત્તર કા્યરૂપે જ હત્તે। તેનો પહેલો ખ'ડ નીચે પ્રમાણે હતોઃ- 

“ગમે તો સ્વીકારે ગત સમય કેરાં સ્મરણમાં ?* 
અર આવાં વાકયો, પ્રિયતમ સખે ચાચુ* વદ માં. 
તમે સ'ભારા છે સમય બુઉુ*તે ટું થન કરી, 
બુટ્ધા લાગુ'; એત્તાો દિવસ અવળાની જ અવધા 1 
નહં દદ્ગારા એ ક'ઈ તમ કરેલા જ થયલા, 
સ્વય'ભૂ પ્રૌતતિનોં અમર કરણાંના સુર ભલા! 


2૮ ત ત 


ઉપેપ્દ્ધાત ૧૪ ]] 


એક ખાનગી પત્રમાં લખે છેઃ-- 


કુસુમમાલામાં ફૂલ ઉપર પદ છે તે ઉપરર્ષી મે આંસુ વિશે લખવ 
માંડયુ* જે અત્ય'ત રૂછ થવાથી સ્હને ચ્હીડ માય નહીં; મણિભાઇ મ્હારી 
ચ્છીડથી ખડખડ હસે તેમ તેમ હુ' વધાર ચ્છીડાઉ”....., ખીજ સવાર એમણે 
આ લખીને સ્હને વ'ચાવ્યુ* હ પણુ સહારા કઠકો એમ છોડુ' ખરો ? 
રહુ કહુ ઉદ દદ 18 205 ૭ પદ 1 ઉછ18 1ઇ વૃપાંદટ વેત ોલ૪૦૪1.. 
( આ કાંઇ પ૬ નથી. આ તો જુદું જ થયુ”) આમાં આવતી- “નથી 
પાસે કોઈ. એ સ્હારી બે પ'ક્તિઓ મણિભાઇને ખહુ ગમી ગયેલી અને 
વારે વારે બાહ્યા 8૨, પછો એમતે અતે રહતે ચ્હીડવવા જ્યારા'કર 
વાધજી વ્યાસ અને &૬કર૨0 મૂળજી એ બે પ'ક્તિઓ ન્ત્યારે ને ત્યાર ખૂબ 
ખગાડીને રાગડા તાણુવામાં જ ખડી લ્હેર માણુત!. 


“ રાજઠ'સને સ'ભાધન ' અતે “ રતિતે પ્રાર્થના ' એ કાવ્યો 


પણુ મરો. ઠાકોરને ઉદ્દેશીને જ લખાયાં છે, ક રી 

આ રીતે આ સાહિત્યમિત્રામાં પ્રો. ઠાકરની અસર અવત- 
ર્થી બતાવી તે! મસ્િભાઈની અસર ગ્રે.. ઠાકોરના કાવ્મો ઉપર 
ડશી ખરી ક નહિ ? પ્રો. હાદદારે “ અ'જની ગીત ' અતે ' અભ્યસ્ત 
શિષખરિણી' વાપર્યા છે તે સિવાય અવતરણુાથી બતાવાય તેવી 


આ છેલ્લી પ'કતએઃ સાથે સર્ખવેદ 
નથી તાર્‌' એ કૈં, સકળ રચના છે કુદરતી. 
નિસગે બ“ધાતી, સુટિત પણુ મેળે થઇ જતી; 
પૂર્કાલાપ ૫, પ૪ 
આ પ્રત્યુત્તરતી બે પ'કિતિઓઆ 
-ભકષતે અત્યાર અખલ નભ ફેલાય વચમાં, 
શશીની શ તેથી ઉદયપલ રાત્રી વિસરરો- 
સણિશ'કરને અત્ય'ત પ્રિય હતી. 
આપા સાદે કએ શજષુકાર બીજ ધારા પૃ. ૬૨, 
ણૂબર્‌ 


૨૮] પૂર્વાલપ્ષ 


અસર્‌ નથી કેમકે ફાન્તમાથી કાઈ ન લેવા તેમણે માવચેતી રાખી 
છે સાના કારણા મે-વનમ્રતા અને ટેક 

“ હુ સણિભાઇની કૃતિઓને, એમની પકિતએતે, એમની રૌલીને, 
એમના કવિતાપ્રવાહના લયતે એમની કરામતની કીણામાં જીણી વિગતને 

એટલી તત સુદર ઊંચી અને નમુનેદાર ગણતો કે મતે એમ જ વસતુ 
જે મારી પોતાની ખડખચડ રચનાના સ્પરા'થી તો એ અભડાય-એમાંતુ* 
ક ઇએ રહારાર્માં લડ ત્તે। તુર્ત એ અવતરણુની આસપાસતુ સહાર લખાણ્‌ 
૪% કાછુ પડી નય સહારા લખાણુર્માં મણિભાઇનો અર પણુ નર્થી, 
તત એક કારણુ આ હતુ તે! બીજી કારણુ એથી છેક જ ઉલટી નતનુ 
હતુ શણિભાઈ તો આત્મીય, તયાષિ એમની પણુ ક ઇયે સુ દરતા લેછીની 
લઇને હું આગળ ચાતુ તે! ત્તેમા માર્‌ રુ વગે? એ કરતાતો ન 
લખવુ ખહેતર ”1૧ 

આ સિવાય પણુ એક કારણુ છે પ્રો. હાદારના વિચારો 
કાવ્યરૈલી વગેરે માત્ર કાન્તથી જ નહિ પણુ અત્યાર સુધીના સર્વ 
સાહિત્યકારોથી કઇક જુદા છે એ લેવા ધારે તાપણું પોતાની 
સામમ્રી સાથે મેળ ખાય એવુ ધણું ઓછુ લઈ શકે પણુ એક 
ખાબત ગ્રે! હાકાર પોતે વાતચીતમાં અને પત્રમાં વારવાર કહે છે * 
તે એ કે કલ્પના સિવાય કાવ્યના બીન પ્રેઈ પણુ સસ્મરો તેમતામા 
સદુજ નહોતા તે સર્વ સસ્કારો મણિભાઈતી મૈત્રીથી મળ્યા 
જેને પરિણામે પોતે કાવ્યમાર્ગમા ૩ઈ પણુ પ્રજૃત્તિ કરવા પ્રેરાયા 

આ સાહિત્યમિત્રોનો સબધ આપણે આગળ નેઇશુ તેમ 
મણિભાઈ કિશ્વત ધર્મ સ્વીકારે છે તે પછીના મષવેધી મથનમા 
તૂ? છે, લુપ્ત થાય છે એ ફરી નહિ જ સધાય એમ લાગે છે 
ગ્રા ઠાયારના ' આરોહષુ 'ના 

ત્રયો રમો જરો અભ ગર શુ ક્ષોરસિન્યું વિશે ૨ 
૨ યુગધમ' ૪, ૨૭૮ 





ઉપાાદ્ઘાત [શલ] 





એ અને “ સાથી ઓ મ્હારા ' તથા “ વધો ખેડે ને સફર, મરદાની 
નાવા !' એ ઉદગારો આ સ્થિતિને ઉર્દેશીને' થયા છે. પણુ 
સાનના પરોડની મૈત્રી મથનતે। તાપ મોળા પડતાં જીવનસ'્યામાં 
પરસ્પરને “આશ્વાસન દેતી ફરી દેખા દે છે, મણિભાઈ પ્ર? 
હાકોરને પૂર્વોલાપતો “ ઉપઠાર ' કરે છે અને મો. ઠકર તે જ 
રશીત્તે “ઉગતી જુવાની ' નાટક સણિનાને અર્ષણુ ઝરે છે અને 
મણિબ્રાધ્તા કરણુ અવસાન ખાદ તેમની પાછળ કાન્તમાલાનુ* 
સ્મારક કરે છે,  ₹ અ, સૌ. નર્મદા ભટ્ટ ' અને “ ક્ોક્લિ વિંલાપ ' 
એ પ્રો. ઠાકોરે કરેલો એ મિત્રદપતીને કાવ્યાધ્ય છે, - એમના * 
જેવી, સાહિત્યના સર્જન અને ઉપભોગની, સાસ્તિક અહમઠમિકા- 
રહિત ચૈત્રી આપણા! સાહિત્યના ઈ તિઠાસમાં વિરલ મળરી. 
૧૮૮૮ માં, ક્લિયૂક્રીના એસ્છિક વિષય સાથે શણિભ્રાઈ પાસ 
ચયાન ૧૮૮૯ માં થોડો સમય સુરત ઠાઇસ્ફેલમાં કામચલાઉ 
શિક્ષક તરીષ્ર કામ કર્યું”. “ વસન્તવિજય ' કાવ્ય અહીં લખેલુ*. 
૧૮૯૦માં, સ્વ. પ્રોફેસર ત્રિભુવનદાસ ડલ્યાણુદાસ ગન્જરના 
અધ્યક્ષપણા નીચે વડોદરા રાન્યે સ્થાપેલા કલાભવનમાં મણિભાઈ 
વાઇસ પ્રિન્સિપાલ તીમાયા અતે તેના અગની ટ્રેનિંગ સ્કૂલતા 
મુખ્ય અષ્યાપક થયા, પ્રો. ગજ્જર જે કે ખાસ કરીને રસાયત- 
રાસ્ના પ્રેપ્્રેસર હતા છતાં તે પોતાના જમાનાના એક ધણુ જ 
અમી પડતા વિચારક હતા અને સમકાલીન અગ્રેસર સાહિત્ય- 
કારની મૈત્રીના મધ્યબિન્દુ રૂપ હતા. ગુજરાતે એ મહાન વ્યક્તિને 
ઓળખીને પૂરતું માન આપ્યુ" નથી. તેમની સાથે મણિભાઈ ને 
અહીં પરિચય શર થયો અને તે અંત સુધી નેવે! ને તેવો રલ્યો. 


વરેદદરામાં ૧૮૯૮ સુધી સણિભાઈ રહા. તેમતો ૨. બ. 
રમણુભાઈ તયા પ્રે. ઠાકોર સાથેનો અગત પરિચય પણુ આ 


[૨૦] પૂર્વાલપ્ષ 


દરમિયાન વષ્યા ૩ર્યો છે. મણિભાઈની સાહિત્યપ્રવૃત્તિ પણુ 
એવી જ વેગવન્ત રહેલી છે. “ પ્રજએના ઈતિહાસ ' એ માલા- 
માંની “૪ન્પ્તિ ' એ ચોપડીનો અનુવાદ પ્રગટ કર્યો, ૧૮૯૩, બે 
વર્સ પછી મણિભાઈ નો મહાન ગ્રન્ય “ શિક્ષણુનો ઈતિદાસ ' 
*સયાજી જ્તાનમ'જૂષા' ની માલામાં પ્રગટ થયો. આનાથી તથા 
શિધ્ષણુકા્'થી તેમને ગુજરાતી સાહિત્યમાં એક વિદ્દાન તરીક 
ઉત્તમ પ્રતિદા મળા. ૧૮૯૬માં પ્રે. ઠામર વડોદરામાં પ્રોફેસર 
લરીકે થોડા ભાસ રલ્યા હતા. તે સમયની મણિભાઈની કાવ્યપ્રજૃત્તિ 
* વિશે તેઓ “ખાનગી પત્રમાં લખે છેઃ-- 


કામાઠી ખાગમાં સ્હવાર, સાઝે, બપે[રે, મધરાતે-પૂન આવવી «તેઇએ 
કે બસ ડડ લેતાકને ચાહ્યા નય, અને પાછા ફરતા જ જે કાંઇ રચાય” 
હોય તે કામળ ઉપર ઉતારી લે. 

૧૮૯૮ માં તેમને વડે!દરા છોડવું પડયુ. પ્રે. 3૦જર નીકળી 
શમા તે પછી કલાભ્વનતું સ્વરૂપ બદલાયું? મણિભાઇતે ઇન્સ્પેકટરન 
ના ગ્રેડમાં મૂકતા હતા; તે ગ્રેડ હલકા હેોવાયો તેમણે વડેદરાતી 
નોકરી છોડી અને ભાવનગર સ્ટેટમાં ડેળાવણી ખાતામાં તોકરી 
લોધી, ૧૮૯૮ નવેમ્ખર્‌. ડી 





તેમના વડોદરાના જીવન વિશે શ્રી લાભશ'કર ભ્રદ્ટ લખે છેઃ 
“ ઝઅએ જીવનની ઘણી વાતો સુ. ભાભી પાસેથો તેમ «૮ બોશ્તએ 
પાસેથી ન્નણી છે ત્યારે મને લાગ્યું છે કે મણિભાઈએ નને જવનમાં 
સુખ ભોગન્યુ હોય તતો તે વડોદરાના જ જીવનમાં, ખુટ્દિવિષયક 
આન'દતે પણુ તેમણે ત્યાં જ ભોગવ્યો. ભાવનગર આવ્યા પછીથી 
ગેમનાથી નથી એ સિક્ષણુશાસ્્રનો આલોચના થઈ શષી કે નથી 
એ ખુદ્દિવિષયક આન'દો ભોગવાયા, ''પ 


૬. કાત્તામાલા પૃ ૩૦૨, 


ઉપોાદધપ્ત 1૨૧૫] 


આ માનસિક ફેરક્‌ાર થવાનદ અનેક કારણે! છે. તેમાં 'મણિ- 
ભાઈનો ઘામિષક માન્યતામાં યચેલા ફેરફારો અને તેથી નિક2માં 
નિકટનાં સ્વજનેોમાં થયેલો ક્ષોભ એ સખ્ય છે, ** જે 


સણિભાઈતું' જવન સમજવાને એ સમજવું જેઇએ કે તેમનુ” 
હૃદય વેગીલુ% આવેશમય, કેમલ, વિશાળ, સમસ્ત જનતા સાથે 
સમભાવ રાખનાર્‌, ગ'ભીર, દુનિયાના ઉપર ઉપર દેખાતા 
ચળકાટથી મોહ ત પામતાં ઊ'ડાં' ઊતરી તલસ્પરા કરનારું અને 
તેથી સત્યાન્વેષણુયાં મચી રહેલું હતુ, આવા હૃદયને? ન્‍ટગતનો 
અન્યાય,' અવ્યવસ્થા, જગતની યે!જનાની' વિષમતા અસલ લાગે 
એ સ્તાજાવિક છે, આવાં હુદયો ખેશજનો સતત અતસ્તાપ 
તપ્યા કરે છે. સાધારણુ માણુસને તત! આ તાપતો આતુભવ જ 
હતો નથી, અતે હોય તો તે સહી પણુ ન શકે, પણુ મણિભાપતે 
*આ સર્વ તાપમાં એક ઊ'ડ સાંત્વન હતુ--તેમનાં" પત્નીનો પેમ 
અનૅ પ્રભાવ, * ભણિભાઇનું પ્હેલું લગ્ત ન્કાની ઉમરે ચયુ” હતુ 
અને સાથે સાથે મોટાં ચતાં પતિ-પત્નીમાં કેટલીકવાર અવણુનીય 
સુંદર મેળ “નમે છે તેમ મથિરા“કર નર્મદાના ન્તેડાતે બન્યું હતુ', 
નમદા સુદર, હંસમુખી, લહેરી, ઘરકામમાં કરાળ, ચકોર,'તેજસ્વી, 
સાહસિક, ઠંડીલી માનિની હતી. હીંગલા હી'ગલી ગ'ાય એવી 
રીતના લગ્તમાંથી આવી લાયક પ્રતાપી સઠચરી મળી ગઈ એ 
મણિભાઇતુ' મોટું સદ્ભાગ્ય હતુ'.'*પ તેમણે મણિભાઈના જીવન 
ઉપર [વિરલ અધિકાર અતે તેથી તેમતાં કાવ્યોમાં ઉચ્ચ સ્થાન 
મેળવ્યુ' હતુ'* “ કલ્પના અને કસ્તૂરીયૃગ 'માં 

સુજ' નયનની સાયે યોગ્ય નેડું શચાથ,' 
અર રર પડે તે કહીસ્ો્થી ત્ર્દય1 
૬. ચુગધમ' ૪, ૨૭૯ કે 


[૨૨] પૂર્વાલપ્પ 


રૈયાના રૈજરમાંથી આ શુ“ પાણી છલકાય છે ? 
પેમ છે એ નહીં' બીજી', પ્રતીતિ એમ યાય છે. 


--વગેરે વર્ણન છે તે તર્મદાતું જ અપ્સરા રૂપે વ્ણુન છે. 
સુ'દર પાસા પડેલા હીરા જેવુ' ' ઉદ્ગાર' કાવ્ય પણુ આ 
નર્મદાને મટિ લખાચેલુ' અને “રતિતે પ્રાર્થના ' માં રૃતિડું 
કરેલું વણુન-- 

મદ મદ ભર્યા' ગાત્રો ત્હારાં તછ ન શકુ' કદા, 

વિરલ કચધી આચ્છાદીને પ્રસત્ત રહ્‌ સદા; 

નયન નમણાં, મ્રૌવા ધોળી, લલાટ સુહ્દામણુ', 

અવત ફરી સુખી ચુઓ કૃતાય તહીં' ગણુ” 
પણુ એમતુ જ છે. 


પણુ આવાં પત્ની હેવાતુ' મણિભાપતું' જેમ સદ્ભાગ્ય મોડું 
તેમ વડાદરે નોકરી થઈ તે પછી થોડા વખતમાં જ ( ૧૮૯૧માં ) 
ગમે ગુજરી ગ્યાં એ એમતું દુર્ભાગ્ષ પણુ એવડુ «૮ મોટુ. જીવન- 
ભર એ ' અન્તગૂઢ ધનવ્યથા' શમવા પામી નથી. 


આ દદષ્માંથી ઘણાં કાવ્યો ઉદૂભવ્યાં છે. “ પ્રમાદી નાવિક 'માં 
કવિ પ્રિયાની પાછળ દરિયામાં પડી આપધાત કરે છે, તેવી 
આપધાત કરવાની અને સન્યાસી થવાની ભત્તિ ત્તેમતે વારવાર 
ચઈ આવતી. આ તીવ્ર ઉદ્વેગ “ વિધુર કુરંગ 'માં પણુ પ્રતીત 
ચાય છે. 

કદી સ્મરણુ આવતાં રૃધિરનીર નેત્રે ઝરે, 

દયા સ્વજનને થતાં વદન પાસ પાણી પરે; 

નહીં સ્વજન તે સખી | સ્વજન એકલી તુ* હતો, 

સહસ્રાત શક્યર્માં હૃદયની પથારી થતી, 
* વિપ્રચે!ગ 'માં કહ્યું છે 


ઉચેપ્દ્રધાત 11૨૩] 





અ'ત સુધી સહારે શગાની 
દારા એની એ. 
(રિપ્પણ્‌ પ. ૨૦૯ જીએ) 


તેમ અ'ત સુધી આ નર્મદા માટેના કાવ્યમાં સદન હતુ' અતે 
રનમાં કાવ્ય હતું. “ગાન વિમાન' પણુ એમને જ ઉદ્દેશીને 
લખાયેલું, એ ગાન વિમાન 'નેો કલહ'સ તે આ પ્રથમ નર્સ દાનો 
પુત્ર ચિ. પ્રાણુલાલ જે થોડાં વરસ રહી ૧૮૯૯માં મૃત્યુ પામ્યો, 
“વિધુર કુરંગ' માં એના જ શાવરૂપે ઉદ્હષેખ છે. 

આવી સ્થિતિમાં, પ્રો. બળવ'તરાય હકાર માત્ર તેમતા સાહિત્ય- 
મિત નહોતા. ઉપર અવતરણુ કરેલી “ વિધુર કુર"ગ ' ની પ'ક્તિ- 
એના સ્વજન પણુ હતા. “પરંતુ? પ્રો. ઠાકોર કહે છે-- 

પરતુ ખરાં સ્વજન તે! મારી ખા નીવડયાં. સણુભાઇએ રાજકોટ 
આવોને એક ખે દિતસમાં આ કવિતા લખો. સહારા ખા ૪ેટલી વાર એ 
વાચે તેટલી વાર એમને રાવુ' આવે સણિરા'કર પણુ શજ એક બે વાર 
નેમ'દાને સ'ભારીને રુવે. પછી એ જવા તેયાર થયા ત્યારે મ્હાર્શા બાએ સમ 
દીધા, “ જલું હોય તે! અહીંથી સીધા એક ઠેકાણે નસ, બીજે કરો «એઓ 
તા સહારા સમ,” થોડી હકીકત સ્હારથી નસે, એટલે એમણે મણિશ"કરને 
ગ્રથમ વચનથી ખાંધી લૌધા અને પછી તે ઠેકાણુ એમને જણાવ્યુ ,-“નમ- 
નગર, શ કરલાલ માસ્તાનતે ત્યાં. ” સણિરાકર પણુ એ જ ક»માનાના 
માણસ, તે જમનાભાને વડૉલ ગણીને એમને! બોલ પાટ્યો, અને બન્યુ 
પણુ એમ કે શણિશ'કર નવા સ'બધ લગશગ બાધીને જ પાછા ફર્યાં દ 

૧૮૬રમાં તેમતું' ખોજી' લગ્ન થયું. તેમનાં બીજા' પત્નીતુ' 
નામ પણુ નર્મદા હતુ; તેમતે ન્હાની પણુ કહેતાં, * મુગ્ધાને 
સ'ભમાધન ' આ *ન્ઊાની ' નામથી થયુ છે. * પ્રિયાને પ્રાથના ' 
પણુ તેમને ઉદ્દેશીને ન લખાયું છે. આ રીતે મણિભાઇતુ' સ્નેહાળ 


૧. સુગધમં ૪, ૨૭૯, 





1 ર૪] પૂર્વાલપ્પ 


અ'તગકરણુ સરલતાધી નવી દિશાએ વળ્યું પણુ નૂતે। સ્તેઠ ભૂલાય 
એત્રા છીછરા નહેતો, અને એ જખમ આખી જિંદગી કદી રૂઝાય 
નશી. એ નર્મદાના મૃત્યુ પછી વીસ એકવીસ વરસે જૂતી કવિ- 
તાએ તપાસતાં ' નયત નમણાં, મ્રીવા ધોળી, લલાટ સુહામણુ' 
એ પ'ક્તિએ વાંચતાં “તેમની આંખમાં આંસુ ભરાઇ આવ્યાં 
અતે અસે જેએ તેમની પાસે ખેઠા હતા અતે નર્મદાને કદી 
નહિ જેયેલાં, તેમતે મોઢે તેમના સૌ'દય'તું અતે તેમના સદ્‌- 
ગુશરાતુ' વર્ણુન કરવા લાગ્યા; જાણુ હજી તેમતો વિષાોગ ગઈ 
કાલે જ થયો હેય ! ”૧ 


મણિભાધના ખચપણુના ધર્મસ'સ્કારા એક સંસ્કારી ઉચ્ચ 
થાહ્ાણુનાતિના કુટુ'બના હતા. તેમ છતાં સ્વત'ત્ર નિણુય કર- 
વાની વચે આપણે પ્રયમ તેમને નાસ્તિક નહિ તો અગ્તેયવાદી 
જોઇએ છીએ, તેમનાં કાવ્યો અને પત્રો આ હકીકત ક્પજ 
દૃશૌવે છે. શ્રીયુત નરસિઠરાવે મણિભાઈ વિશેના સ્મરણાડ્ કમાં 
કઈક આવી હકીકત નોંધી છે.૨ આ અનાસ્થા જડ ઔદા- 
સૌન્યની નહોતી પણુ સતત ખે!₹ કરનારની અતૃપ્તિની હતી, 
દિલિસક્દોના અભ્યાસથી તેમની ખોજમાં ઊંડાણુ, ચિંતન અને 
તર્કશીલતા આવ્યાં હશે. તેમની ધર્મજિસાસા પહેલેથી જ તીત્ર 
હતી પણુ તેમની લાગણીવાળા સૌન્દયપરીક્ષકર અતે તલસ્પર્શી, 
અ'તઃકરણુને કોઈ પણુ ધર્માસ'પ્રદાય ચાલુ સ્વરૂપમાં શ્રાધ ન 
લાગ્યો, પ્રયમ પત્ની નર્મદાના અવસાતના મમવેધી શોકથી એક 
તર્ક્થો મનોખળ ક્ષીણુ ચતું ગયુ' અને ખોજી તરફથી ધાર્મિક 
સાંત્તત મેળવવાની જિસ્ાસા વિહ્વલ થતી ગઈ. વળી રિક્ષણુના 

૨, કાન્તમાલઃ ષે. ૩૦૦, 

૨. સ્મરણુમુયુર ૫. ૧૫૩, 


ઉગોદ્દાત દ્‌ ફ્ષ નુ 


પ્ૃતિઠાસ જેવો મહાન ત્રન્થ લખવાનો થાક પણુ લાગેતે(.૫ 
અધુરામાં પૂરું વડોદરાની નોકરીની ચિ'તા ઉત્પન્ન થઈ. ” વડોદરા 
છડવુ પડશે એમ લાગે, એલ. એલ. બી. થઇતે વકીલ તરીકે 
નવા આરભ કરીશ એમ કહેતા તથાપિ હદયતા ળેડાણુમા 
એમ પાર ઉતરવા વિશે પૂરેપૂરી અથહ્ધા લાગે અને ખીજ શુ' 
કરવુ' તે ન સૂઝે એવી દશા અને ગ્લાનિ તેમતે ૧૮૯૩ થી યયા 
કરતી, ” આ ગ્લાનિ “ વત્સલનાં નયનો 'માં પ્રગટ થઈ છે,૨ 

સ્ણિશાઇ્તે ઘણા લાંબા વખતથી 'ખાઇબલતું વાંચન 
અને સેવન હતુ ૧૮૯૭ના અરસામાં સ્વીડતગોગના 
સંપ્રદાયર્નાં પુસ્તક તેમના વાંચવામાં આવ્યાં અને એકદમ તેમતુ” 
સમસ્ત મન તે તરક ઘણા વેગથી ધસ્યુ. તેમનામાં સત્યાન્વેબક 
વૃત્તિ હતી પણુ એ વૃત્તિને માટે જે વિવેક અને જ'કુશ જઇએ 
તે તાત્કાલિક સચિના વેગમાં ઘણીવાર ઘસડાઇ જતા એવે। તેમનો 
સ્વભાવ હત્તો. લાંબા અભ્યાસથી જેમતુ' સાંલાળવાની તેમને 'ટેવ 
હતી તે તમદાતે વિધિએ ખસેડી લીધા દર્તા, પ્રો. ઠાકોર અજમેર 
હતા અને તેમની હાજરી ને કઈ અસર કરી શકે તે અલભ્ય 
હતી. બીન' જેઈ સ્વજતોનું, સાતિજતોતું, મિત્રનું, હિતસ્વી- 
એતુ', મણિભાઈ એ માન્યુ નહિ તે નહિ જ. એ નહિ માતવામાં 
પણુ આપસે તેમના મનની સત્યપ્રિયતા, ઉદાત્તતા, નિશ'મતા નતેઈ 

૧, તે સમયના એક પત્રમાં લખે છે : ” મારો ઇતિહાસ પૂરો યથો 
જુ? પણુ એણે મને ભે।મ ભેગા કરી દીધો છે. રકાવિતા હુ મુદ્દલ વાચતા 
તપી. વાચો શક્તો જ નથી. માત્ર કેળવણીવિષયક થોયા વાંચી રક 
છું ” શા, ટ૫813 ઠીક કહે જી કે આ પ્રસગે એમતે છ માસની ફ્લો મળા 
હોત તે! કદાચ એમના જવનનેદ આખો! એ ઇતિહાસ્ર બદલાઇ «તત, કાન્ત” 
માલ ષે. ૩૩૨-૩૩૭૩, 

૨ યુગધર્મ ૪, ર૭૬, 


[૨૬] ___પૂર્વાલાપ 


રીએ છીએ. પોતાને “ પરમ સત્ય મળ્યુ છે, ' “ સ્વોડનળાર્ગ 
કહે છે કે સસ કાઇસ્ટ વગર સ્વર્ગનો ખીજે કોઈ ઈશ્વર નથી,' 
ગવી એમની દઢ પ્રતીતિ હતી. “હું કાંઈ અભિમાનથી આમ 
કહેતા નથી પણુ મતે જે મળ્યું છે તે જણાવુ* છુ, એટલે બેધડક 
કહુ છુ' ક મારે જે વાતો કહેવાની છે તે ઈશ્વિરી છે. દેયના 
દ્યો નને સાંભળશે તો તેમતું' કલ્યાણુ થરો. ”' તેએ નનણુતા હતા 
જ આ તેમના કાર્યથી તેમતે ઘણુ' સદન કરવું પડરો પણુ તે તેએ 
સત્યની ખાતર સહન કરવા તૈયાર ઇતા. અને સઠન કરવામાં પણુ 
* જ્ઞાતિનાં મતુષ્યો મને મૂરખ, દુષણ, દીવાનો વગેરે ઉપનામેા!। આપશે 
એ રું જાણું છું. તે પણુ દું સત કરીરા; પણુ જેથી મતે 
અતિશય ખેદ થાય છે તે તો એ છે કે મારા બધા ર્તેહોએ અતે 
મિત્રો પણુ મારે ત્યાગ કરશે, 'પ મહાનુભાવ અ'તઃકરણેાનાં દુઃખે 
પણુ અસાધારણુ હોય છે. ચાસ્દત્તતે અતેક વિપત્તિમાં દુઃખ 
એ જ લાગતુ હતું, 


ચત્‌ સૌદૃરાર્ષિ ઝતાઃ સિતચછીમવર્તિ 1૨ 


મનનો આ વેગ કોઈથી અટકાવાયો નહિ. ૭-૪-૯૮ના પત્રમાં 
લખે છે ક “મે* ખીસ્તી ધર્મ સ્વીકાર્યો છે. ૨ ૧૭-૬-૯૮ના 
પત્રમાં લખે છે કે “ મે' બાહાણુતુ' ચિદ્ઠ ઉપનયન દૂર કાધુ* 
છે. અને થાડા વખત પછો રટ નહેર રીતે ક્ક્ચિયન મ'ડળરમાં 
ગ્રવેશ કરીશ.” ર૨-૩-૧૯૦૦ના પત્રમાં લખે છે કે “ સૌ. 
નર્મદા મતે “પવિત્ર ભોજન” ન લેવાતે આપ્રહ કરે છે. '' 
૨૬-૩-૧૯૦૦માં લખે છે કે “ મે* ગઈ કાલે “સ્વામીના જોજન” 

૬, કાન્તમાલા પૃ, ૩૦૪, ૩૦૫. 

૨, કે જનો મૈત્રીથૌ પણુ સિધિલ થાય છે, મૃચ્છકડી. 

ઝ. હમર ૪. ૩૩%. ક ગેજ ૨. ૩ન્‍૪ 





૧ 


ઉગેપ્દ્ઘાત [૨૪] 


માં ભાગ લીધો છે. '* ક 


આ અને આ પછીનાં ઘણાં વરસો મણિશાઇને તીવ્ર ઉદ્દેગ 
અતે મન્થતમાં ગયાં,૧ એક તરફ્થી સ્વીડતબેગતેો. ચખ્ટે રખ્દ 
ખરે! છે માટે તેને અતુકૂળ જ સમસ્ત જીવન ઘડલુ' એમ ચાય. 

વૃએ એકજ આ સ'સારમાં ખરું સત્ય છે અતે સ્વર્ગના સ્તેઠ* 
જવનતો પન્થ્‌ છે માટે એ લાભ પોતાના સ્વજનોને પણુ મળે એવી 
તીત અભિલાષા,-તા બીજી તરક્યી સ્વજનો તે સ્વીકારતાં નથી 
તેની નિરાશા,”ઝએટલુ' જ નહિ પણુ પોતાના આચરષણુથી તેમતે 
દુઃખ થાય છે એ દર્દ.પ; જેમના સુખને માત્ર પોતે જ આધાર્‌ છે, 
જેઓ પોતા પાસેથી સવ સુખતી અપેક્ષા રાખે છે, તેમના દુઃખતું 
પોતે નિમિત્ત થાય છે એ પશ્યાત્તાપ,ઉ સાતિજનેદ મિત્રો વગેરેના 
સ્નેઠતું વૈપરીત્ય.9 તેમના 1હિતસ્વોઆએ તેમના હિતને માંટે જ 
લીધેલાં પગલાં પણુ તે મણિભાઈ ઉપર તે! જતલમનાં જ ગણાય 
એવાં. ( સૌથો વધારે અસલ તતા તેમને પોતાનાં પત્નીથી પોતાના 
કડુ'બયી અતે વહાલાં પુસ્તકોથી પણુ વિયોગમાં રહેવું પડયુ' એ 

ઇમોન બલવ'તરાય સાથેની જીવનમૈત્રી પણુ તૂટી. 9* સત્યને! માગ 
જતતાતે બતાવવેદ એ જ જવનને। ખરો ઉદ્દેશ લાગે પણુ જનતા 
નચી જ સાંભળવાની શ્મેવી ખાત્રી થતી ન્નય.૧પસમસ્ત જવનમાં 
પોતે એકલા, હેતુ વિનાના, સ્નેઠ વિનાના, થઈ ગયા લાગે. 


* જૂટલાક માણુસો। સ્વભાવથી જ તત્ત્વચિંતનમાં નિરાશાવાદી 
અતે દદપાર લાવણીવાળા હેય છે. પ્રેમ કરવો! અને અન્યના 
મેમપાત્ર થવું એ તેમના ઉત્સાહના નિર્વાડ માટે આવશ્યક હોય 
છે. આસપાસના માણુસે।નતા તેમના પ્રત્યે જઇએ તેટલે! પ્રેમ 
નથો હેત્તા એ કારથી તેમની ખિન્નતા ઉદ્ભવે છે.' 


૧, કાસ્તમાલસા પત્રધાર1. 


ર 1.4 1 પૂર્વાલાપ 


ભશણિજાઈ, એક પત્રમાં૫ લખે છે તેમ, આવા પ્રકારના માણુસ 
હતા, આ ધર્માન્તરના ક્ષોભયી તેમના સ્વ ગ્રેમતન્તુઓ વિષમ 
એ'ચતાણુ(માં છિશ ભિ થઈ ગયા. આખુ* જવન જણે 
અ'ધકાર્મય ગ્લાનિના ગતષ'માં તેમણું ગાળ્યું. જે જીવનની આશા 
રાખેલી, તેનો અનુકાવ ન થાય; ર્નાહે ધારેલી એવી હદયમાં 
દુબલતાએઓ જણાય; પહેલાંની અદઢતા દાવોથી વધી છે, હદય 
વિકસિત થવાને બદલે સ'કુચિત યયેલુ'છે એવું આત્મપરીક્ષણુ ઊતરે; 
સ્વામીએ આપેલી સર્વ સામત્રી લૂ'ટાઈ ગઈ, યૌવન ગયું નવું યૌવન 
મળ્યુ' નહિ, એમ થાય. હદય ઉત્સાહશન્ય અને શીત થતુ* લાગે; 
શક્તિઓના અતુપયાગની, અપ્રજૃત્તિની વેદના, નિરાશા, નિવેદ, 
ક્તવ્યમાં બ્યાત્રોઠ, બધાથી જીવન અસલ થઈ પડે. ડ્દોઈ વાર વળી 
આવેશ 9 ઉત્સાહનો જીવાળ આવે પણુ તે એવે કે તેથો ખુદને 
ફેર ચડે, જૂના સંળ'ધત'તુએ તણાય, તૂટે, એક પત્રમાંર પોતે લખે 
છે તેમ * પ્રકૃતિ ઠામ ન ' રહે, સ્તેડીએ પ્રતિ અનુચિત, અર્દ્રટિત 
કહેવાઈ ન્નમય અને પછી એ જીવાળના ગ્રત્યાધાત રૂપે જ ઓટ 
આવે, તેની નિર્બળતામાં પશ્ચાત્તાપ વધારો કરે, કાન્તમાલામાં 
છપાયેલા પત્રોમાં હૃદયના આ ઈતિહાસ પારદશક રીતે 
લખાયે છે. 


આ રિયતિમાં પહેલાં કરેલા અનેક નિશ્રયો પણુ ડ્રેરવવા 
પડયા. ઉપનયન તોડેલુ', બાપ્તિસ્મા લીધેલું” પણુ પછી લાગ્યું ક 
કુટુબજનોના સ'બ'ધ વિના પોતે રહી શકે એમ નથી, સાતિબ'ધન 
તોડનારાના સમવાયમાં પત્ની અને બાળકોને પરાણે દાખલ કરવાં 
એ પાપ જેવું છે, બાપ્તિસ્મા લીધું એ ભૂલ છે, તે કરતાં આયર" 

૬- કાન્તમાલા પ્ર. ર૮૮. 

૨, કાન્તમાલા, પ, ૩૭૯, 





ઉપાદઘાત [૨૯] 





મંડળમાં રહીને જ સત્યનો પ્રવેશ કરાવવો એ વધારે શડષ્ર અને 
ડહાપણુ ભરેલું છે. પ્રાયશ્ચિત્ત કરી નાતમાં ગયા અને પત્નીની 
પ્રચ્છાને અનુકૂળ થઈ પાછે જાતિ સાથે સ'બ'ધ શર્‌ ડય. પર્મ- 
નિજ્ઞાસાથી છસ્લામ અને શીખધમનતોા અભ્યાસ ડયે, અને 
આ્ષસમાજમાં તો ભળ્યા પણુ ખરા. પણુ આ સધળા ફેરપ્રારોમાં 
ખિસ્તીધર્મ' ઉપરની તેમતી શ્રદ્ધ ચલિત ચઈ નહોતી. સ્વીડનખોર્ગે 
કહેલુ* % પ્રાચીન શખ્દ તાત'રીમાં સચવાઈ ૩લ્રા છે તે ઉપરથી * 
એ શખ્દ તે જ જગ્વેદ એવે! તક આવ્યો અતે એ તક ખર્‌ા 
સાબિત કરવા અથાગ પ્રયતન કર્યો, સ્વીડનબોર્ગના મતપ્રચાર 
માટે “હાટ એક પ્રન્ડિયા' શરૂ કયું. પણુ છેવટ કબૂલ 
કયું" કે ત્રદગ્વેદ વિરોનો તફ અતુપપત્ત હતો. પ્રો. ઠકે૨ કહે 
છે કે ત્યારથી ખ્રિસ્તીધમં માટેનો તેમની ઉષ્માની માત્રા ઘટી 
અથવા તેમનુ વા્ધકય શરૂ થયું ગણુવું જેઇએ.૫ એ થશે, પણુ 
અન્ત સુધી તેમનો શ્રહ્ા ખ્રિગ્તીધમં ઉપરથી ખસી જણાતી નથી, 


આ અરસામાં જ્યારે જૂના સ્નેહીઓનેો સ'બ'ધ અસ્તવ્યસ્ત 
શરઈ ગચ ત્યારે પણુ તેમતું રતેથાળ અતઃકરણુ બીન પાત્રો 
મેળવી શયેલુ'. તેમાં પ્રથમ રાજવી ૩વિ કલાપીને ગણુવા જેઈએ, 
ખ્રિસ્તી સ'પ્રદાય તરજ મણિશડરતું ચિત્ત આદર્ષાયું' ત્યારથી એટલે 
૧૮૯૭થો બન્નેના સ'બધ શર્‌ થયે! અને તે કલાપીના મરષણુ 
પર્યન્ત પહેોંચ્યેદ. પહેલે જ પરિચયે અન્નેને ન્નશું ઘશુઃ ન્તૃતો 
સ"'બધ હોય એમ લાગેલું” બન્ને વચ્ચે ધર્મ અતે કાવ્ય સબધી 
ચર્ચાના પુષ્કળ પત્રો લખાયા છે. ૧૮૯૭ માં “અજ્ઞાત સખા 
પતિ ? કલાપીના એક પત્રના ઉત્તરમાં લખાયુ" છે. પષ્યુ કલાપીની 
ખાસ અસર મણિભાઇના સર્યહિત્યદવન ઉપર યઈ લાગતી નથી. 

1, કાન્તમાલા પૃ. ૩૫૬. 


[૩૦] * 'ૂર્વાલપ્પ 


ખન્નેતી ઉંમર અને બન્નેનો સ'બ'ધ જતાં પણુ વિરોષ અસર 
કાન્તની કલાપી ઉપર થયેલી જણાય છે. કલ્લાપીના મૃત્યુ બાદ 
મણિભાઈએ ' કલાપીનો કેકારવ ' અને ' હમીર કાવ્ય ' પ્રકટ કરી 
મિત્ર તરક્નુ* બન્ધુકૃત્ય કયું”. કેકારવમાં કરેલું “ કલાપીને સ'ખો- 
ધન! તેમને મારેની મણિભાઇની લાગણીને વ્યક્ત કરે છે. 


ખીજે આવો સ'બ'ધ કવિ ન્હાનાલાલ સાથેનો. ખને એક 
ખીજાનાં કાવ્યોથી પ્રથમ એક ખીન્નતુ' એળખાણુ મરવા ઉત્સુક 
થયેલા, પત્રવ્યવહાર પણુ શરૂ થયેલો પણુ મેળાપ સૌથી પ્રથમ પ્રો. 
૨૦૦૪રને ત્યાં જુખઇમાં ચયો. તે પછી ખસેની વશ્ચે યત્રી નેત 
ન્નેતામાં ગાઢ થઈ ગઈ: ખતન્ને વચ્ચે થોડાં વરસે! અવિચ્છિન 
પત્રવ્યવજાર ચાલ્યો. ડવિ પોતાનાં કાવ્યોની નકલો! વખતતેય વખત 
મલિભાઈને મોકલતા રહે, મણિભાઈ તે પર ટીકા કરે, કવિ 
સુધારાવધારા ડરે; વળી ચર્ચા થાય એમ ચાલ્યા કરે, ક્ૈટુમ્બિક 
આપત્તિમાં પણુ એક બીન્નએ એક બીનને મદદ કરેલી અને 
* મહેમાનોને સ'મોધન' સૌથી પ્રથમ કવિના કુટુંબને થયું 6તુ* 
ખસ્નેતે પછીથી ફ'૪ક ઊચક મન ચપેલુ*, પત્રવ્યવહાર બંધ પડેલો, 
પૃણુ કદી ખાસ વિખવાદ ચયો નણુમાં નયી. રી 


હઠ સધી એવો ને એવા સંબધ રહેક્ષો તે હાલ માસ્તર 
તરીકે સુપ્રસિદ્ધ શ્રી કરણા!શ'કર્‌ અને તેમના મિત્ર શિવાભાઈ સાથે. 
આ સ'બધ શર્‌ ચયેલો વડોદરામાં. બતે મણિભાઈના પ્રિય શિષ્યા 
હતા અને પછીથી એ જ ભાવે રહેલા, શ્રી શિવાશાઈ તો તેમના 
નવા સ'પ્રદાયમાં પણુ બ્નેડાયા હતા. આ સ'બ'ધતે મણિભાઈના 
સાહિત્યજીવન સાથે બહું સબંધ ન કહી શકાય પણુ એટલુ ટહેવું 
જઇએ કે મણિભાઈના પ્રેમભૂષમ્યા હદયને આ બેનાં શ્રદ્દા ખાદર 
મ્રેમથી અનન્ય સાંત્તત અને આશ્વાસન મળતુ". 





ઉપેપ્ડ્ઘપ્ત [501 


આ લાંબા અરસામાં સાહિત્ય કાંઇ” છેક બ'ધ પડેયુ' નથી. 
ખિસ્તી ધર્મની અસર શર્‌ ચઈ તે ૧૮૯૬-૯૭નાં ખે વરસોમાં 
ટકા ટમાં ગેય ઊર્મિકાવ્યા અતેક ઉદ્ભવ્યાં છે, પણુ પછી 
અવ્યવસ્થા અને દર્દના સમયમાં કાવ્યસ્રોત એસરી ગયું છે. 
કાભ્યના ' મસ્ત ધોધવા ' ને ખદલે ' શાન્ત સદાશિવ નીર ' વહેવા 
માંડે છે, આ સમયનાં ધણાંખરાં કાવ્યા ઈશ્વર્રાર્થનાનાં, પશ્યા- 
તતાપનાં, ધર્મથી ઉદય પામતો આશાનાં છે. કેટલાંક અપવાદરૂપ 
છે. આમાં તેમનાં પત્તી સૌ. નમદા (ન્હાનો ) ને ઉદ્દેશેલાં 
કાબ્યો મઠત્ત્વનાં છે. “ પ્રિયાને પ્રાથના' અતે “ મુગ્ધાને સબાધત' 
એમને ઉદ્દેશેલાં હતાં તૅ આપણે જેઈ ગયા છીએ. તે પછો 
(રનની મામણી' “પુરાની પ્રોત ' અને “ વત્સલનાં નયને! માં 
પણુ તેઓ ૪ કાવ્યનો વિષય છે. તેમતા જીવન દરમિયાન તેમતે 
છેલ્લું ઉદ્દેશેલું કાવ્ય “ મનોઠર મર્તિ'. ૧૯૧૮માં એ સરી ગયાં. 
મણિભાઈતા હૃદય ઉપર ધૂરી વજપાત ઊતય, આ સમયના એક 
પત્રમાં તેએ! લખે છે $ “ ગમે તે કામ કરતો હોઉં ત્યાં દિલમાં 
વાર્તાર ચરચરાટી ચઈ આવે છે, અન્દ ફ્ટાકાનો વાઢ બળી ન્નમ 
તેટલી ઝડપશી બળતરા થઈન્તય જે.'૬ ભહિના પછી લખે છેદ 
“કવિતાનો પ્રવાહ શર્‌ થાય તતા! સારી શાન્તિ મળે. હાલત્તા તે 
ભધ્ટે નએ તે કરતાં વધારે કલોલ છે, '૨ છેવટે એ પ્રવાહ શરૂ 
થાય છે અને તેમાંથી “ આપણી રાત ' જન્મે છે. 


૧૮૯૮ ચી ભાદવતગર સ્ટેટમાં તેમણે નોકરી લીધી ત્યારથી 
(યાં જ ર્લા, ૧૯૨૩માં તેએ પેન્શન લઈ નિશ્ત્ત થયા 'અને 
કાશ્મીરની યાત્રાએ નીકળ્યા, તેમને સુસાક્કી કરવાનો અને 


૧. કાન્તમાથા ૪. ૩૩૫. 
૨. કામ્તમાલા પ, 2૬, * 


[૨૨] _ __પૂર્વાલાપ 


કુદરતમાં અને જનતામાં ખ'ધનરહિત ચઈ વિઠરવાતે ઘણે। શેખ 
હતે. આ પહેલાં પણુ નમદ્ાની ઉપરવાસ થઈ કાશી સુધી તેએ 
માત્રા કરી આવેલા,પ ખાવાઓને મળેલા, પ્રવચનો કરેલાં, અને 
ખૂબ ઉત્સાહથી કરેલા; ને કે તેથી, શ*કા સિવાય કશુ નહિ 
સમજનાર સરકારને વહેમ આવેલો અને તેમની સ્ટેટની તોકરી 
જેખમમાં આવી પડેલી, આ યાત્રાથી પણુ તેમનામાં ઉત્સાહ 
આવતો થતો. પણુ ત્યાં માંદા પડયા અને પાછા ફરતાં, રાવળ- 
પિંડિયી લાહોર આવતી મેલટ્રેનમાં ૧૬ મી જુનના રોજ તેમનો 
રહ પડયો. તે જ દિવસે અમદાવાદમાં પૂર્વાલાપની પહેલી આવૃત્તિ 
મહાર પડી--ક્ષર દેઠ નાશ પામ્યો અને અક્ષરદેહે તેએ અમર થયા. 


આ પહેલાં ઘણીવાર પોતાતે! કાવ્યર્સશ્રક છપાવવાની તેમને 
પ્રસ્છા થયેલી પણુ કોઇ ને કોઇ કારણુથી કામ અટકી પડતું. 
૨૧-૫-ન૯ ના પત્રમાં૨ લખે છેઃ “ મારાં કાવ્યો પ્રસિદ્ધિ માટે 
તૈયાર કરૂ છુ. *પૂર્વાલાપ' નામ આપવું ધાયું” છે.' એ 
વરસમાં પૂર્વાલાપમાં શરૂઆતમાં મૂકવાની “ ઈશ્વર પ્રાર્યના ' લખાઈ 
અને કાવ્યો ભેગાં કરવા માંડયાં. “ પૂર્વાલાપ'માં બહાર પડયું છે 
"તે ઉપરાંત મણિભાઈ એ કેટલુ'ક કાવ્યર્સાહેત્ય લખેલુ” હતુ. પણુ 
હૅન્ટી વાંચ્યા ત્યારે તેમને પોતાનાં કાવ્યો જેડકણાં જેવાં લાગ્યાં 
અને પાંચસો સાતસો! લીટીનો નાશ કર્યો આ નાશ કરેલી 
કવિતામાંથો “ રમા' પ્રો, ઠાકોર પાસેથી મળી તે પૂર્વાલાપમાં 
પ્રકટ થઈ છે. આપ કેટલુ'ક સાહિત્ય મળી શકયું. ઘણ્‌'ખરરં 
તેમણે સ્મરણુમાંથી જ કરી લખ્યું,૨ તેમનુ સ્મર્ણુભળ ઘણુ સારુ 
ઘતુ', તો પણુ કેટલુ'ક કરી ન આવી શકયુ*. તેમાંથી જે કાંઈ 
જૂના કાગળામાંથી મળી આવ્યું તે પરિશિણ રૂપે અહીં મૂકેલ છે. 


૧. ક્તયપ પ. ૨૧૬, ૨. એજન પૃ, ર૧૫. ૨, સ્થાન જુ. હ, ર૩૫, 





ઉપેપ્દ્પાત 11 ૩3] 





તે પછી ૧૯૧૯માં પાછે સ'ગ્રફ બહાર પાડવા વિચાર્‌ કરે છે 
તે વખતે “ ડાન્તકાવ્યકલાપ ' નામ રાખવાની ચેો1જના જણાય છે 
અને તેમાં “ પૂર્વાલાપ ' અતે “ ઉત્તરાલાપ' એ પ્રમાણું ખે ભાગ 
થવાનુ જણાવે છે.૨ એ વખતે પણુ કશુ પ્રગટ ન થયુ 

આ શિવાય ૧૯૧૧માં મણિભાઈના શિષ્યોએ “ પ્રાયનાએ ” 
જ સગ્રહીને “ શિષ્યોના ઉપયોગને માટે '' છાપવાને વિચાર ઝો 
હતોઃ તેમાં ઢઈ પ્રાર્થના લેવી અને કઈ ન લેવી તે સ'ખ'ધો ગર્ચાના 
કાગળો છે પણુ તેનું" પણુ કશુ' પરિણામ ન આવ્યુ" 

૬ પૂર્તાણાપ' નામ શાથી પડયું એ સ'બધી એનેક તી ચયા 
છે, કર્તાએ પોતે કશે! ખુલાસો કર્યો નથી એટલે એ સબધી 
તકથી વિશેષ થઈ શક્ઠ તેમ નથી. એટલુ' તો ચેફ્કસ કે કર્તએ 
પોતે પોતાનાં કાવ્યોને પૂર્વા અને ઉત્તર એમ ખે વિભાગમાં વહે'ચવા 
ધારેલાં હતાઃ આ રીતે એમના જીવન અને કાન્યોને ખે સમયમાં 
વહેચી રાકે એવું સીમાચિક્ ખિરતી ધમના અ'ગીકાર જ છે. 
કરાઇસ્ટના જવન અને શખ્દના લાભથી જ તેઓ ડેૅન્ટીને હે।મર 
અને વજિલથી વધારે મહત્ત્વનો ગણે છે.૨ તેમનાં કાવ્યો પત્રો 
સવ્ષ્માં આ એક જ વસ્તુ પ્રતીત થાય છે. નવા પર્ષતા અગી- 
કાર્‌ પછીનાં કાવ્યા ધણાખરાં એ ધર્મશ્રહ્ધાનાં જ છે. એટલુ" જ 
નહિ પણુ એ શ્રહાથી અસ'ગત ભાવનાં જૂનાં કાવ્યો! તેમણે ડ્રેરકાર 
કરી નવી શ્રદ્ધાને અનુકૂળ કર્યાં છે ( ” ચક્રવાક મિથુન “” અતે 
“ વિગ્નયોગ ” ઉપરનું ટિપ્પણુ ). માટે પૂર્વાલાપ એટલે આ નવા 
જ્ઞાનના ત્રાદુર્ભાવ પહેલાંનાં કાવ્યો એટલ ચોકસ. અતે તેથો 
ઉત્તરાલાપ એટલે એ નવા ધર્મનાં મ'તવ્યો જેમાં પ્રગટ થમાં હોમ 
૨. ધન્તમાલા પૂ. ૩૦૯, 

૨. કાન્તમાલા પૃ. ૩૫૬. 

૧.3 


ક્ટ 


[3૪] 


તે. ૧૮૯૭ પછીનાં પણુ જે કાવ્યોને આ મ'તવ્યો સાથે મંબધ 
ન હેય તે પૂર્વાશાપમાં જ ગણાય. પણુ પછીથી “ કાન્તકાવ્યકલાપ ” 
ને પૂર્વાલાપ અને ઉત્તરાલાપના વિભ્રાગામાં પ્રગટ કરવાતો વિચાર 
ખ'ધ ડમ એટલે ઉત્તરાલાપનાં પણુ જે કાવ્યો આપણા જતસમાજને 
દુર્ત્રાલ થામ એટલાં સાંપ્રદાયિક ન હોય તેતો પણુ પૂર્વાલાપમાં 
સમાવેશ ક્ષો છે એમ જણાય છે. 


પૂર્વાલપ્પ 








આલાપ એટલે કાવ્ય એટલો માદામાં મારો અથ કરીએ તો 
પણુ ચાક્ષે પણુ પ્રે. ઠાકોર વધારે ઊ'ડા ઉતરીને કછે છેઃ “ અને 
આ નામોમાં એ પણુ ગભિંત ખર્‌ કે ખે ય આલાપ માત્ર છેઃ ગાન 
શી વસતુ છે તે કર્તા ન્નશે છે, અતે આ તો તે માટેની તેયારી 
માત્ર છે, આ માનવ દેહે આ મત્યલોકતી સ્થિતિમાં થઈ શકે 
એવી, ખર ગાન તો ગ્વામીનો બરા કરશે સ્વામીને હુકમ હરો 


તત સ્વામીના સાનિષ્યમા, સ્વામી ન્યારે તેને અદીંથી લઇતે 
પોતાના સ્વર્ગમાં સ્થાપરે ત્યારે ! ?' ૫ 


કેટલાક સારા કવિઓની પેઠે મણિશ'કરને જુવાન વયયી જ 
સમળયેલુ' કે કાબ્ય એ જ પોતાના જીવનનો ખરે માગ છે. 
તેમણે ઘણી નાની વયથી કાવ્ય લખવાં શરૂ કરેલા છે. દરૅક 
કલાકાર પોતાનો માગ પોતે 7૮ નછી કરે છે પણુ પોતાની 
શક્તિનો ખરેખરો પરિચય ઘણાને મોડો થાય છે. પોતાની 

૧.#કાત્તમાલા પૃ, ૩૮૦, 

૨. સરખાવો સિદ્ટનતુ' વાક્ય,--“ .108દ 0» 1500પ૪ તલે 
30£0॥6ઉ 88૪ ( ૧10, 1 દ&ઃ €૦ 10 દ3 ૩0૦8102 30 
દિઠ ઊ) ]010દ0 30081 ૬૯0 8૬૫02૪ ૦૪૦૪૭10]: ૦ 


ઝઉદપત્ત, 14 કાપ ૩૪૦૮1808 108૪૪ 800101111૪ ૬૦ 
ઢાધલદળલ 85 દર]: ફ10પોવે 205 જ1ાનકાંઝ 308 તાલ, ” 


ઉગેપ્દ્ઘાત [૩૫] 





શક્તિને અનુકૂળ માર્ગ જડયા પહેલાં ધણા અતુકરણે! કરે છે, 
નિષ્ળ પ્રયાસો કરે છે. મણિભાઈ એ પણુ દલપતરામની શૈલીના 
અતુકરણુથી કાવ્યના શ્રીગણેશાય ડરૅલા પણુ તેમને પોતાની 
શક્તિની શ્રદ્ધા અને તેના વિચિજ રવર્પનું ભાન, ખીજાની 
સરખામણીમાં બહુ વહેલુ” ચયું હેતુ” એમ જણામ છે. ૧૮૮૯ના 
એક પત્રમાં એટલે બાવીસ વરસની 0“મરે તેએ! લખે છે:-- 


“ખરા આવેચથી લખનાર માણુસ ખીન્તતા મત ઉપર બહુ આધાર 
કદી નરઘી રાખત્તેદ, મને મારા હદય ઉપર આસ્થા જે, અને હું અવફ્ય 
માતુ' છુ 8 મા નાસ ગજરાતી સાક્ષર મ“ડળના ઇ(તિહાસમાંથી જલરી 
ભ્રુ'શાઇ નહીં નય. આ વૃત્તિ મને ઘણ્‌ા હિવસની છે. “હભય ભળી 
મને ખુશી કરો છે, પર પરવા યિદ અ'તરે ધસ છે ?” એ વાકય મે* 
ઘણા દિવસ પહેલાં લખેથુ' છે, આ વૃત્તિને હુ' €૦૫800%06 [વિશ્વાસ] 
કહું છુ” તે અભિમાનથી જાદી જ ચીજ છે, આત્મજ્ઞાનને કદાચ મળતી 
ગણી શકાય. મે' મારી ચોપડી ઉપર આ જ 200110 [ સૂત્રવાકય ] 
લખી રાખેલ છે ફ્રે 


116 1િંવે 15 પાં ટાડા તાવે ૧1035 
80009 ૬૦ 411 કપ શ૧ ટો દોર 10ઉલ'લાદ ટુાં૦૪. 
1૦% 83:03. ૧ 


“ અતે આ આત્મશ્રહા અસાનની નહોતી. રુઝરાતીમાં કવિતા 
લખવી કેડ્લી અધરી છે,--અત્યારે છે તે કરતાં તે વખત્તે લખત્રી 
અનેક ગણી વધારે અધરી હતી--તે તે સમજતા હતા. _ તેમણે 





૧, ક્ષેત્ર સવ? માટે ખુલ્છુ' છે અને છટ છે, 
તેવા સૌને ચ અ*દર પેસવાની જેઓને પ્રયક્ષ અનુભવથી વિશ્વાસ 
હાય, કે પોતાનાર્માં સ્વય શૂ તેજ વિલસે છે. 
તો બાઈરેત, કાન્તમાલા પૃ. ૩૨૨, 


[૩૬] સ  પૂર્વાતપ્પ 


સ'સકૃત કાવ્યસાહિત્ય સારી પેઠે વાંચેબું” જણાય છે. ચુજરાતી 
સાહિત્ય શુ' શુ વાંગ્યુ' દશે તે જણુવા સાધત નથી પણુ બ્રેમા- 
નન્દનાં ઉત્તમ કાવ્યો તો જરૂર વાંચ્યાં જણાય છે. તેમની સાહિત્યની 
ન્ત્તિસા લીત્ર હતી, પણુ તેમનો રસરત્તિ અતે તેમના હૃદયના 
પ્રવર્તક સરકારો અગ્રેજી કાવ્યના છે. પ્રિન્સિપલ વર્ડઝવર્થ જેવા 
ઉત્તમ અધ્યાપકનતા હાથ નીચે તેમણે અભ્યાસ કરેલો ઇતે!. 
પાશ્ાત્ય સંસ્કૃતિનો નવીનતા, બલ, સજીવતાના પ્રબલ ધસામાતો 
એ સમય હતો. એ સંસ્કારો નીચે મણિભાઈની કાવ્યગ્મિકતા 
ઘડાઈ અતે કેળવાઈ હતો, એ ઝીલ્લેલા ્ગંસ્કારોના નવા ભાવા 
તેએ પોતાની ભ્રાષામાં પછેલ વહેલા જ મૂત્ત કરવા ઇચ્છતા હત. 
અતે તેમ' પણુ તેમના કેટલાક ભાવા તા આપણા કાવ્યમાહિત્યમાં 
હજી પ્રયમ જ અવતરવા પ્રયત્ન કરતા હતા. આપણી જ્ઞાષા 
એ વખતે બિલકુલ 'ેળવાયેલી નહિ જ, આવા ભાવોને માટે તો 
ર્નાહે જ, એમ કહીએ ત્તા ચાલે. મણિભાઈ આ ગર્વ મુશ્કેલીઓ 


ખરાખર સમજતા હતા, ૧૮૯૧ના એક અંગેજી પત્રમાં તેઓ 
લખે છે -- 


આ આપણી હજી ખાલ્યાવસ્થા ચાલે છે, તેમાં કવિતા લખવી કેટલી 
તો મુશ્કેલ છે તે દુ નાણું છું છું પેત્તે છેક આશારીન છુ. સહાર 
ચદિક ચિત્‌ લખાણુ કશી આશા આપે એવુ નથી. પણુ અમેજી કવિતાને 
અભ્યાસ જે આટઆટલે। અવિશ્વાસ ઉપત્તવે છે, તે કવિતાપરીક્ષણુના 
કેટલાક અતિ કડક નિયમો પણુ શીખવે છે, અને એ કસોટીએ તપાસી 
જેતા ગુજરાતી કવિતાઓમાથી બહુ જ ચોડી સ્ડુને સારી લાગે છે. ખરેખર, 
સસ્કૃત કવિતાના પણ્‌ મૈ।ટા ભાગને કચરો જ ગણતો! થયો છુ, અને ડુ 
પારૂ છું કે ગ્રેમાનન્દ ક'ઈ કવિ નહીં, માત્ર પવ ન્તેડનારો હતો એમ બહું 
સહેલાઇયી સાખિત થઈ ચક “4% 


1, કઈ્તતા% જે રત 


ઉપોદ્દાત 13૪1, 





મણિભાઈ વિસેના જ ખે દાખલાથી સમશ્નરૉ. તેમત' મયમ પ્રામિદ્દ ; 
થયેલુ* કાવ્ય “ મારી કિસ્તી' કિસ્તી શખ્ઠ નહિ સમજયેલે 
દેવાથી * મારી કિરતી 'ના મથાળાથી ખુદ્ધિપ્રકાશમાં છપાયું હતુ*, 
અને નીચે ટીપ છતી કે નવીન લાગવાથી પ્રમટ કરી છે. “કિસ્તી' ને 
બદલે “ કિરતો ' કરીતે કાવ્ય છાપે તેતે એ મગટ કરવાતે નવી- 
નતદ સિવાય બીજુ* ક'ઈ ન દેખાય એ સ્વાભાવિક છે; ખીજે 
દાખલો તેમના મિત્ર પ્રો. ઠાકોર આપે છેઃ ન 


1 એક હિવસ અમે સૌ બેઠા હતા ત્યાંથી ઉઠીને મણિશકર નેડેના 

ઓરડામાં ગયા, સાંકળ વાસી દીધી અને પાએક કલાકમાં ' ચકવાક શિથુન'ત 
ખે શ્લોક, ૧૬ મે! અતે ૧૨ મે!, નવા રચીને પાછા બહાર આવ્યા. અમે 
બત્તઓથી [રીને ફરવા ચાલ્યા ગયા, ત્યાં આ *લોક શ'સળાવ્યા, અને 
કરેં, હુવે પછીના ચિત્રને આરભ મ'લકાન્તા હતમાં કરવાને, અને તેરમા 
એક વાત નડ છે. હમણાં, હવે, 2૦૪, 2૦૪૬, એ અર્થનો ગુજરાતીમાં 
એક બે ગુરુના માપનો રબ્ટ જ નથી. મે' કકુ' કેમ નહીં, હમણાં; હવે, 
એતું કવિતાયોગ્ય રૂપ “હાવાં'; એમણે એ ચખ્ટ ઉથલાવી ઉથલાવીને હચ્ચારી 
સેયે!, મ'લકાન્તાના ચાર ગુરુના ચોસલામાં આર'ભે મધ્યે અને અ“તે ગોઠવી 
જયે; પ્રથમ તે! એમતે એ શબ્દને! સ્વાદ એર'ડિયાના જેવે। જ લાગ્યો, બે 
ત્રણુ દિવસ પછી એમણે શકેક ૨૩ થી ૬૬ સ'શળાવ્યા, ત્યારે મે' પૂછ”, 
એર િયુ' ભાવ્યુ' કે જુ-3પરાઉપર ખે ચમચી લીધી 1 એ કહે, હુ-- 
મુસ્તકાલયમાં જેઇ આવ્યો; સારા કવિઓએ વાપર્યો છે, દ 


અત્યારે ગમે ત્તે શિતખ્ખાણ પણુ કવિતામાં ' હાવાં' લખતાં 
«રા પણુ અચકારો ર્નાડે, તેવા શખ્દે માટે તે દિવસોમાં પ્રમાણુ 
રોધર્વાં પડતાં. 
૧૪ મે વષે. આપણું ભણિશ'કરને દલપતરોલીનાં અતુકરણુા 
૧, સુગધમ ૪. ૨૭૧. 


ી 
પ 
ી ભાષાના વિકાસમાં તે સમયે આપણે કેવી સ્થિતિમાં હતા તે્‌ , 
1 
[ 








[૩૮] 


કરતા જેઈએ છીએ. ૧૮૮૪માં રમણુભાઈતે આપેલી ગીતિમાં 
એની ગ'ધ પણુ તથી. ૧૮૮૬ નું “ મારી ઠિસ્તી' કાવ્ય ર્નાહે 
સમજીને પણુ નવીન તો ગણાયું, અતે ૧૮૮૯માં 'વસન્ત 
વિજય' કાન્તતી નવી જ સરોલીમાં પ્રગટ થયુ. અને આ 
પહેલાંનાં “ મૃગજળ ' “ રમા' આદિ એ જ નવો રૌલીમાં તેમણે 
લખેલાં; અર્ધાત્‌ ૧૯-૨૦ વર્ષની વચે આપણા સાહિત્યની એવી 
ખાલ્યાવસ્થામાં તેમણે નવુ* જ પ્રસ્થાન કયું”. 


ચૂર્વાડાપ 








ખ'ડકાવ્યમાં તેમણે સ'સ્કૃત જૃત્તાનું વૈવિધ્ય દાખલ કર્યું. 
પ્રથમ તે! ડદાચ ર્ચનાવૈચિત્ય માટે જ એમ કર્યું હરો પણુ એક 
ખે અજમાયશ પછી કાવ્યમાં વારવાર બદલાતા બ્રાવાને તેમાં 
અનુકૂળ ર૫ મળ્યુગ* આ રીતિ તરત «૮ સકળા ચઈ, તે ૪ 
ર્રીતિતું' શ્રી. નગમિંહરાવે “ ઉત્તરા અને અભિમન્યુ? લખ્યું, 
સદ્ગત નર્મદાશ'ક? પ્રભુગમ ભદે “ રાપસ'ભ્રમ ' લખ્યુ કલાપીએ 
અનેક કાવ્યો એ શૈલીમાં લખ્યાં અને અત્યારે તો એ રેલી 
સર્વત્ર પ્રચલિત છે. પણુ હછી આ રૌલીમાં એમનું “ વસનત 
વિનય ' જ અપૂર્વ સ્થાન ભે!ગવે છે. 


રૈલીતી દષ્ટિએ કાન્તની વિશેષતાએ અનેક છે. વ્યક્ત થવા 
મથતા નવા જમાનાના નવીન ભાવો નવા છ'દો માગતા હુતા અને 
તેતે માફક આવે તેવાં પદ્રચનાનાં સ્વરૂપે! પણુ ચોક્તતાં હતાં. 
ક્રાન્તે આ વિષયમાં કરૅલા બીન્ન પ્રયોગો પણુ એટલા જ સકળ થયા 
છે. ખડ રિખરિણી સૌથી પ્રયમ કાન્તે ચોન્યો. કોઈસભાગ્યવતી 
લલનાને હૃદયે લટકતા પારદર્શક હીરા જેવુ એ કાવ્ય છે. હીરાને હાથમાં 
લઈ સઆપણે ફેસ્વોને બધી બાજી જ્ેષએ અતે બધી બાજુ સુંદર 
પાસા પડેલા હોય, એક દોરાવા પણુ ટયાંઈ વધુ ઓછુ' ન હોય, 
તૈકું એ કાત્ય પણુ, તેતા ખંડોમાં, ખડોના ગમાસોમાં તેતી પક્તિ- 


ઉષેપ્દ્યાત્ત -__[3૭] 





એમાં, કડીમાં, ચરણોની સ'ખ્યામાં, તેના પ્વનિમાં અનવવ્ર છે. 
શખ્ટ્રા ધા જ પારદશક જેની સોંસરાં અથ બરાખર જેઈ શકાય 
તૈવા છે. ખ'ડ શિખરિણીતુ* પણુ અનુકરણુ શ્રી, ન્હાનાલાલ કવિએ 
અને શ્રી. નરસિંહરાવે કરેલુ' છે અને અનુકરણુ। હોવાનો સ્વાભાવિક 
ગેરલાભ બાદ કરતાં પણુ, હજી એકકેય # ઉદ્ગાર 'ની ઉપર્‌ મૂકાય 
તેવુ" તો નથી જ. 


મરાડી ભાષામાંથી જેમ સરલ-ગ'ભીર અ'ભગ ગુજરાતીમાં 
લાવવાનુ' માન સદ્ગત ભોળાનાથને છે તેમ સરલ-મધુર અંજની- 
ગીત લાવવાતુ' માન મણિભાઇને છે. “ વિગ્રયોગ ' “ સ્થિતિનેદ ' 
વગેરે ગીતોના સ'ગીત અને અચો રણુકાર જાશે ઘણીવાર સુધી 
મનમાંથી ખસતો નચી. એમનાં ગીતો ઉપરથી કલાપીએ અ'જનો 
ગીતા લખ્યાં છે તે સ'બ'ધી તે કહે છે:-- 

' આકારશૅ એની એ તારા? એ એક દિવસ કોણ ન્તણે હુ' કેટલી વખત્ત 
બોલ્યો હઇરા અને બીજે જ દિવસે એ રાગમાં લખવા જેવી જ કેટલીક 
લાગણીઓ આવતાં મે* એવા કેટલાક કટકા લખ્યા છે ? ૨ 
અને કાન્તના અ'જનીગીતાનો એવો પ્રભાવ છે, કે ડલાપીનાં કેટલાંય 
ગીતોમાં કાન્તનાં જ ગીતોને! રણુકાર, શબ્દોનું” અતુકરણુ અથ'ની 
છાયા દેખાયા કરે છે, સળ'ગ વાકચરચનાવાળો પૃથ્વી અને તોટક 
લખવામાં પણુ તેઓ સકળ થય છે, નને કે એવાં બખ્મે કાવ્યો જ 
છેઃ પૃથ્વીમાં “ પ્રમાદી નાવિક” અને ' વિધુર કુરંગ' અતે 
તાટકમાં * મિત્રને નિવેદન ' અને ' વર્સલનાં નયનો '. અલબત્ત 
તે સિવાય ચશિખરિણીમાં પણુ મળ'ગ વાકયરચના આવે છે. 

કાન્તનો એક વિશેષતા તેના વાંચનારને સુપરિચિત છે-- 
સરકૃત શખ્દામાં કડસ્વ દીર્ધોતી છૂટ લેવાનો અસ્વીકાર. આપણી 

1. કલાપીતા પત્રો. પત્ર ૬૨, પ. 


[૪૦] ચૂર્વાલાષ 


ભાષામાં કાવ્યમાં &ેસ્વ દીર્ધાની છૂટ લેવાની પ્રથા ધણા લાંખા 
સમયની છે. મરાડીમાં પણુ પ્રથમ આમ દતું પણુ ત્યાંના લેખ- 
જ્રોએ એ છૂટ એઈછી કરતાં કરતાં લગભગ બધ કરી દીધી છે, 
પણુ આપણા લેખકે તો એ નિર્વાલ છૂટને પણુ કવિતાને! ૬ક 
ગણુવા લાગ્યા છે. હમણાં જ માત્ર શ્રી. કે. હુ, ઘુવે આ છૂટ 
છોડી દેવાનો માર્ગ શરૂ કરેલો છે. આ રિમથિતિમાં પણુ ડાન્તે 
ગ્રથમચથી જ જણે એ છૂટ ન લેવાનો સ'કલ્પ ક્ચો હોય એમ 
જણાય છે. તેમતે એ છૂટતો જાણે તિરસ્કાર હોય એમ લાગે છે. 
અને આતું કારણુ એ છે કે શબ્દના ઉગ્ચારતું માધુર્ય તેમતો કાન 
બરાખર પારખતો. જેમણશું તેમને ભાષણુ કરતા કે વાતચિત કરતા 
સાંભળ્યા હરે તેમણે ન્નેયું હશે કે તેમના ઉચ્ચાર હમેશાં અશિશુદ્ધ 
સપણ હતા, તેમાં પણુ સ'સ્કૃત શખ્દોના ઉચ્ચારામાં જરા પણુ 
ગ્રમાદ તેમને અસલ લાગતો. આ ઉચ્ચારસૌદવતી પરીક્ષાને 
લીધે-અને કાવ્ય શ્રાવ્ય છે એટલે અસે એ જ મદત્તનુ' છે-સ'સ્કૃત 


ઉગોાદ્ઘાત [૪૧'] 


છે તાફ જ તથાપિ નિમ્'લ નહીં, ત્તા ચે ખફ: રાખતું” 
વાત્સલ્ય પ્રતિબિ'બ આત્મગહને ૨*રો હમેચાં છઇતુ". 
પડેલા સ્તેહીને પત્યુત્તર 
ક ને મ 
થશ મોકો કૃમુદવનનો માતરિશ્યા વહે છે, 
કરીડન્તોદ ન્યાં તયલ અલકશ્રૅસિ સાથે રહે છે; 


દૈવયાની 
રદ શ્ર મર્દ 
નિહાળુ* છુ શું છું મનહર વસ'તપ્રસરને | 
અરૈષ્‌ રોની શો અતુશવ કરૂ" છુ' અસર એ! 
વસનત વિજય 


આટલા બધા મોટા અને ચુજરાતીમાં હ રૂઢ નહિ થયેલા 
સ'સ્કૃત શખ્દો કદાચ ભવિષ્યનું કાવ્ય નઠિ સ્વીકારે પણુ ક્ાન્તનાં 
કાવ્યોમાં તો તેના ઉચ્ચારની મધુરતાને લીધે તેની સામે કરિયાદ 
કરવાતી ૪ચ્છા થતી નથી. 


આજ *“વાચ્વિભવ' ને લીધે તેમના કાવ્યોમાં પ્રાસ પણુ 
ખફુ જ સ્વાભાવિક અને અપૂવ મતોહરતાવાળા આવે છે, 
આપણી ભાષામાં ક્િયાપદે ક્યાપદના પ્રાસો! સહેલા છે ને કે તે 
પણુ થમત્કારક યઈ ૨8. જેમકે 
આ્ચોમર્થી જલની ધારા તેરમાં પડતી હતીઃ 
ઢહેળી પલ'ગને પાયે સુંદરી રડતી હતી! 
શમા 
પણુ આ ક્ાષદે ક્રિયાપદતા પ્રાસો ખાદ કરતૉ પણુ જે બીન્ન 
ગ્રાસે। આવે છે તે કર્તાનું અપૂર્વ કશવ ખતાવે છે. ને તેમના 
પ્રાસો જ માત ભેગા કરીએ અતે બીન્ન કવિઓના ગપ્રાસે! સાથે 





1૪૨] પૂર્કાલપ્પ 


સરખાવીએ તો કેવળ નવીન પ્રાસો ડાન્તના ઘણા નીકળે.૫ પ્રય- 
મનાં કાવ્યોમાં કાન્તના પ્રાસ સાદા છે. ડૈટલાક નવીન છે પણુ 
એટલા સુંદર નથી. 

રખી નહીં રાકુ' ચ*દ૨? 

મ દેખું” ત્યારે બ'દર ર 

મોન્ત* તોકફાનીની અ'દર, ઝૃકાવી છે મે કીસ્તી! 
મારી કીસ્તી 

આમાં પ્રાસો બધા નવીન છે પણુ એટલા સવાદી નથી, પણુ 
હથોટી બેસતાં બધા પ્રાસો આશ્ચર્યકારક લાગે છે. અથ કણે 
પાતાની નૈસર્ગિક લીલામાં રમતો રમતો પોતાને સ્યાને પ્રાસ લઈ 
લે છે. * ઉદ્ગાર કાવ્યની સુદરતા તેના પ્રાસ ઉપર્‌ પણુ 
એકો આધાર રાખતી નથી. * મત્ત મયૂર ' પણુ તેવુ” જ કાવ્ય 
છે થો નરસિંહરાવતુ' “ રાત્રિયે કોયલ ' એ જ રાછર્નું છે પણુ 
તેના પ્રાસો એટલા હેદય'ગમ નથી. વાક્ચાર્ય એક ચરણુમાંથી 
ઊલભરાણતે ખીજ ચરણુમાં રેલે છે ત્યાં આ પ્રાસ વધારે ચમતક!રક 
લાગે છે, “ પડેલા સ્નેહીને પ્રત્યુત્તર' ' વિધુર કુરગ' “ મિત્રને 
નિવેદન ' ' વત્સલનાં નયને! 'ની છેલ્લી પ'ક્તિઓમાં આવે! અર્થ 
પ્રવાહ અતે પ્રાસ છે. પછીનાં ગાયનોર્માં આ પ્રાસની રચના જ 
પ્રધાન બને છે લબાણુના ભયે દાખલા અહીં ટાંકતા નથો. 


ગ્રાસમાં પણુ એમણે કોઈ કોઈ જગાએ વૈચિત્ર્ય દાખલ કયુ છેઃ 


હરિત નીલ સુડૂર વનસ્ષલી-- 
પર મળી સુકૃમાર મગા રમે; 
૧ કા૦્ષતા અશ્યાસમાં પણ્‌ અમુક અસુક દછિએ «તે ગણિત કરીએ 


તતા તેથી ઘણા નિયમો! અને પ્રશ્નો ઉપર નવો! જ પ્રકાશ પડે, ત્તે કે આપલે 
કોઇ તે કરતા તથો. 





ઉપ્ેપ્દઘાત. [૪૩] 


ઉપૃવને! તણી સકત આવવ્‌ી-- : 
મહિ* જવા પ્રણુયી તરૃસદ ભમે 
ચકવાક મિયુન 
આમાં વાડયાય' બખ્ખે લીટીઓમાં મસરે છે અને પ્રામ જદી 
રીતે મેળવ્યા છે. ડોઈ કોઈ નગાએ પ'ક્તિઓમાં અખ્મે જગાએ 


મામ મળે છે. ઃ 
મારી રાડી ખરાભામાં તૂટી ગઈ; 


મારી નેડી હા | માયા તે લૂ'ટી ગઈ 
અત્તિમ પ્રાથ'તા 


ભાષાના આ જ પ્રભુત્વથો તેમના કાવ્યોમાં વણુ'ચગાઈ અને 
અતુપ્રાસાનો એવો જ બહેોળે પ્રયાગ થપે! છે. * કાર્ડિનલ ન્પૂસે- 
નની પ્રાર્થાના' “સાગર્‌ અને શશી ' ' પરિવિત્સત્ટાર' “ સત્ત 
મયૂર ' “ સખીને આમન્ત્રણુ 'માથી આના પુષ્કળ દાખલા મળશો. 
તે આપી અહીં લખાણુ ફરતે! નથી. માત્ર “ કલાપીને સખોધન'માંથી 
એક જ પ'ક્તિ ઉતાર્‌' છુ* એ પક્તિ કવિ ન્હાનાલાલની 
હૈયાનાં હેત વહેતી વાસળા વાગી, 
એ પ'કિત ઉપરથી લીધેલી છે. પણુ બન્સેતે ઞરખાવોઃ-- 
હત હયાતા વહતી વાગે વાસળી, 
%વી સરલ અતે જૂઠ રીતે “ હ 'ની વણુસગાપમાંયી “વ'ની વર્ણુ- 
સગાઈ સરી આપૈ છે ! 
ઉપરના દાખલા બધા ૧થ*૬નના ૬ છે, પણુ સ્વરેતુ પષ્યુ 
એવુ' જ સંગીત, કઇક વધારે નિગૂઢ, હોય છે. 
અમે ચેલા અધા ઘવૅલા? પ્રભુની પાડયાલાના | 
અમે ઘેલા અને મેલા પ્રભુની પાઠચાલાના | 


અમારામાં કરોદ નદ માલ 1 
અમત્તાદ મૂ્ખ્એ ને કગાલ 


[૪૪] પૂર્વાલપ્પ 


છતાં એ ખાલક્રે ઇઇએ: પ્રભુની પાડેરાલાના 1 

એમાં “આ' સ્વર આખી કડીને સ'વાદી કરે છે. 

અહા! શા આજ વર્ષાવે સ્વરા આત્માં પરે, આચા! 

ખળેક્ષા આત્ત્ત એ રો એ સ્વરસ્નાને ઠરે, આશા! 

નદ શ્ર મત 
મતે મીઠી રદી આસ્થા સદા તવ ગાનમાં, દેવી ! 
સ્વરા એ દિવ્ય જીવનને ભરે તે સાોણરે, આશા 
આયા 

આ કાવ્યમાં તો જાણુ “ આશા ' શબ્દના જ સ્વરે લઈને આખુ 
ગીત ર્ચેદ્યું હોય એમ જણાય છે. 


વર્ણુસગ1૪નુ' ભયસ્થાન એ છે કે તેનાથી અપ ઘણીવાર ડિલિષ 
થઈ જય છે, પ'ક્તિનો શ્લેષ-પલ્રબ'ધધ-શિથિલ યઈ નમ છે, 
અતે રસને ક્ષતિ પહોંચે છે. કાન્તમાં એવું કયાંઈ ચતુ' નથી. 
ઉપરના કોઈ પણુ દાખલાર્માં અથે હાનિ પહોંચતી નથી. અતે 
કાન્તતો પઘબન્ધ ત્તે બહુ જ દઢ અને મનેોઠર હેય છે. કાન્તે 
“પોતે એકવાર કાવ્યચરચૌમાં કહેલુ' કે સુંદર્‌ પધ્બન્ધવાળી પ'કિત 
ઊડીને સ્મૃતિને બાઝે છે. એવી અર્થાનુરૂપ પઘબન્ધથી સદર થયેલી 
અતેક પ'ક્તિઓ કાત્તમાંથી મળસે, થોડા જ દાખલા લઇએ. 
અને કુ'જે ક'જે શ્રવણુ કરતો. ઘાસ પરના 
ભયૂરાની કેકા ધ્વનિત ધસતી નત્ય ગગનમાં. 
મદ મ મ 
અને ત્યા પાસેનાં તરુવર મલ ઉત્સુક ખની, 
એ આખુ ' ઉપહાર કાવ્ય જ શેષને! સુ'દર દાખલે। છે, 
તમારી પાસે તેદ કુસુમ સરખા કાન્ત ગણુતે. 
સ્તેઠરા”કા. 


ઝેપોહદ્ધાત ૪૫ 





પડયુ' જે સ'ગૌત ચ્તિપર નભેઃમ'ડળ તણું 
ડ ત્રણુથમાં કાલક્ષેપ 
સહસ્ચાતચહ્યમાં હદયચનોપથારી થતી. 
વિધુર કુરગ 
વગેરે અનેક દાખલા આપી શકાય. 


કાન્તની મનારતા ધણે અ'શે તેમના શખ્દોની અથધનતામાંથી 
પ્રસરે છે. કાવ્યની અનેક કસોટીઓ અપાય છે તેમાં એક ગવી 
પણુ અપાય કે થોડામાં થાડા શખ્દોમાંયો જેમ વધારેમાં વધાર 
અર્શ નીકળે તેમ કાવ્ય વધારે સુ'દ૨. દિપ્પણમાં પૃષ્ટ ૧૭૪ની 
અને પૃજ્ ૧૯૦ની નીચેની ટોપમાં આ દષ્ટિબિન્દુ આવી 
જાય છે માટે તેના દાખલા અહીં આપતો નથી. આ શઅથવનતા 
શબ્રાની પસ'દગી ઉપર નિલર છે. તેમની કલમ જશે યોગ્ય 
રાખ્દને બરાબર ચુની લેતી હોય એમ લાગે છે. 


આને જ મળતી તેમની વસ્તુની પસદગી પણ છે. તેમનાં 
વણુતો લાંબા હોતા નથો. ખીજ કવિએ જ્યાં ઝડીએ ને કડીએ 
લખી નાંખે ત્યાં કાન્ત એકાદ શ્લેકથી ન્ન પૂરુ' કરે છે; અને તેમ 
છતા તાદશ વણુન થાય'છે, તેતુ' કારણ વણુનની વસ્તુનો 
પસ'દગી છે. “ મૃગતૃષ્ણા ' અને “ રમા 'માં એક એક શ્લોકથી જ 
લેખિનીચિત્ર લ્તોરેલું” છે. 
ન્હાના સાદા રાયનઝહમાં સ્વચ્છ દીવા ખને છે, 
વિદ્ટ્હિલિ પ્રબલ ચમકી ન્ત્યોતિ સાચે મળે છે; 
સાહિત્યો કૈં બહુ નહિ દિસે, એક પય”ક માત્ર, 
થાડૉ ઝીણાં રજતીવસનેો, પાસમાં વારિ પાત્ર, 
રમા, 


હિન્દુ દૂપતીતા રામનગર આણ સસ્થ, સ્વસ્છ દીળેડ, એક 


ન 


[૪૬] ___પૂર્વાલપ્પ 


પરષ ક, વસો અને વારિષાત્ર, એટલી જ વગ્તુએથી આખબેટગ 
ડુ કયુ છે. આ જ કૌશલ અને છટા તેમના લાગા વણું- 
નોમાં અને હૃદયના ભાવના આલેખનમાં પણુ આવે છે તે આપણે 
પછી જેપ્શુ. 

કાવ્યમાં વર્ણુન કરવામાં અસુક પ્રકારતી ટપના, જે ઉપમાદિ 
અલ કારતી જનની છે, તેની પણુ જરૂ* પડે છે. કાન્તની રસજત્તિ 
પશ્િના ઉત્તમ કાવ્યોથી ધડાઈ છે એટલે આપણા સસ્કૃત 
ટાવ્યામાં જેટલા અલ કાર્‌ આવશ્યક મનાય છે તેટલા તેમા નથી 
આવતા કાચની પ-તી દશામાં મસ્કૃત કાવ્ય ધણી જગાએ 
તતા માત્ર અવકારના થોકડાનુ જ, કોટિ ઉપર 'ોન્તિ જ બનેલુ” 
છે, વિશાલ અર્થનુ કા ય રહ્યુ # નથી. કાન્તની કના--હાલતી 
ર્મણીની પેઠે--થોડા અલકારોા જ પહેરે છે પણુ પહેરે છે તે 
અવુપમ અતે અનુત્તમ હોય છે “ઉપહાર 'માં આવા અનેક 
મતેોદર્‌ કલ્પનાતમ્ગો છે * મારી કીર્તી ' અને “ માનમસર' 
એ ખે તો આખા રૂપશ્રા જ છે “ રાજઠ સને સ બોધન ' “ વિધુ? 
કૅગગ' અને “ પ્રમાદી નાવિક ' એ અન્યોક્તિઓને મળતા કાવ્યા 
છે તે શિવાય “ રનની માગણી માં ઠંમતુ અને “ ચખીતે 
આમત્રણુ ' કાવ્યમાં ' પ્રભુતા ગિરિ” અને તેમાથી અવતરતા 
“શાત સદાશિવ નીર 'ની આખી કલ્પના એવી જ મતોહર્‌ છે. 
પણુ આ ગધી કલ્પનાએને જે અથા સર્કત કાવ્યોમાં અલ'કાર 
કહીએ છીએ તે અર્થમાં અલકાર ન કહી શકાય મસ્કૃતમા 
પ્રસ્તુતમાં ન્યારે કલ્પના કઈ અગ્રેસ્તુત મૂકી દે ત્યારે ૦ અન*કાર 
ગણામ ઉપલા કાવ્યોમાં તો કલપના જ કાવ્યની સમસ્ત વસ્તુને 
એ રૂપમાં મૂકે છે, સમમ કાગ્યની પાછળ રહી છે, કાવ્યની વચમા 
અપ્રસ્તુત રૂપે આવતી નયી પણુ સસ્કૃતમા અલકાર્‌ ગણાઇ 
એવા પણુ છે ત્યા સુદર છે. ' વત્સલના નયતે! ' 





ઉપાદ્ઘપ્ત [૪૭] 


પણુ નિમ'લ નેહ સરોવર સારસ્-- 
યુગ્મ સમરો પરિપૃણ દયારસ; 
એ જખમી દિલનાં રાયને. 
તરીકે નિરૂપેલાં છે તે અને “સાગર અને શશી? માં શરન 
નનલ રસધવલ તવ નેત્ર 
કહેલો! છે અને ઉદધિલહરોઓતે “જલધિજલદલ ' કહેલી છે તે 
અત્ય'ત મનોહર અલ'કારો છે. અને“ મતોહર મૂર્તિ 'માં 
સ્મિત નેઈતે તારક મોહી રહલા! 
એ તો કોઈ અપૂર્ઝ કલ્પના છે, 
ફેવિની વષ્યુનશક્તિની ખરી કસોટી ભાવના નિરૂપણુમાં છે. 
ફાન્તે નાનામાં નાના યાર પ'ક્તિતા આત્મલક્ષી મુક્તકથી ૨૦૦ 
પ'ક્તિ ઉપરના પરલક્ષી ખ'ડકાવ્ય સુધીનાં અનેક કાવ્યો લખ્યાં 
છે. તે દરેકમાં ભાવનિરૂપણુ સર્જ્યા ઉચિત રીતે થયુ* છે. તેમાં 
ભાવને છુચિત વણુંનતે વિરતાર છે, જવને ઉચિત કાવ્યની રીતિ 
છે, ભ્ાવતે ઉચિત કાવ્યના રાખ્દ વર્ણો છ દો વગેરે છે. અમુક 
ભાવને! કચાં ઉદય કરવો, કયાં તેની રિથતિ કરવી, કમાં તેને 
પરાક્રાટિએ પહોંચાડવા, કથાં તેને શાન્ત કરી નવા બ્રાવની તેની 
સાથે સન્ધિ કરવી વગેરે સર્વ અદ્ભુત કલાથી ચાલ્યુ* આવે છે. 
જે વર્ણન ન્યાં ઉચિત હોય ત્યાં નટ આવે છે. એટલુ જ નહિ પણુ 
તેમનામાં એક વિરલ ચાક્તિ એ છે કૅ લાંબા સમય સુધી તે એક જ 
ભાવમાં મગ્ત રહી શે છે, અને અૈમષતુ' વર્ણન કરવુ' હેય ત્યાં 
પણુ પોતે અધીર ન થતાં, ભાવ ઉપરના વિરલ પ્રભુત્વયી ધીમે 
ધીમે તેતું વણુ'ંત આગળ ચલાવે છે. આ સવર ગુણ તેમનાં 
ખશડકાવ્યોમાં પ્રતીત થાય છે. લ'ભાણુ શષે લાંબાં ન લેતાં ઉદાહરણ 
| રરીક કેક ન્લઝું, ૧૬ પ્સોરકું “ તિફ છએ. 


રૃ 
હ 


[૪૮] પૂર્વાલાપ 


પ્રથમ જે ભાવને નિરૂપવેો છે તેતે અતુફૂલ પ્રકૃતિવર્ણુન 
કરે છે, શત્ય નજ અને ઝાંખી દિશાએ દ્રોઈ પાસેના અનિદર્વું 
સૂચન કરે છે (૧). ઇદ્પ્રરથના લેઇકો આજે એક બાગતની 
શકા કરતા તા (ર)--આજે એમણે દુર્યોધને મોકલેલે! એક 
દુધ દૂત રાજમ્રક તરફ જતો જયો હતો તે સંબંધી (૩). અતે 
એ શકા ખરી હતી (૪). ધર્મરાજને ઘૂત રમાડવાતું આમ'ત્રણુ 
આપવા તે જતો હતો (૫). ન્યેટ ધર્મરાજે ત્રણુ બંધુઓને 
સલાહ માટે ખોલાવ્યા (૬). એક કેમ રહી ગયો તેની જિગઞાસા 
ઉત્પન કરી કવિ ઠહે છે કે સહદેવનતે નૌથો નાતો ગણીને 
બોલાવ્યો નહોતો (૭). પણુ તે નાનો કયારનો સર્વ જાણી ગયે! 
હતો, તેના મોં પર વિષાદની છાયા દ્વૌપદી કયારતી ઢળી ગઈ 
હતી (૮). કાર્ણુકે કુમારને ત્રિકાળનુ” જાન 6તુ, દ્વૈપદીતે 
યવાતુ” અપત્રાન તે નજરે નેતા હતો. (૯). છતાં તેને તે ઠહે- 
વાની ૨નન ન હતો (3૦). આ જ એની કરુણુ દશાતુ' કાર્ણુ હતુ. 
અહી સુધી ધોરે ધોરે કવિએ કાવ્યમાં જે કરણુ નિષ્પન્ન કરવો 
છે તેતાં કરશે ૪, તેના વિભાવો જ કલા, તેમાં પણુ એક કમ 
છે, કલામાં ઉપાદાનમાં શકય હોય તેટલે સધી ભાવને વિંદ્િષ્ટ 
કરવાને! હોય છે. ભાવતું અત્'ત વિશિષ્ટ સ્વરૂપ તે કલા 
એમ પણુ કહી શકાય. અહીં ભાવને વિરિષ કરવામાં કવિ ધીમે 
ધોમે ઉત્તરોત્તર સામાન્યમાંથી વિરિજ તરફ પ્રયાસ કરતે “ય 
છે. સૌથી પ્રથમ માત્ર પ્રકૃતિતુ' વર્ણન આપ્યું. પ્રકૃતિ માણુ- 
ચના ભ્રાવથી દૂરતમ વસ્તુ છે. પછી સામાન્ય જતે[તુ* વણર્ન 
આપ્યુ' જે પ્રકૃતિ કરતાં ક'કિ વધારે નિકટ સ'બ'ધ પાંડવો 
સાધે ધરાવે છે. પછી પાંડવોતુ' સામાન્ય તર્ણ્‌ન આપ્યું અને 
લાંથો આપણુ જ્યાન કાચ્યના નાયક સહદેવ તરક એકાપ્ર કયું”, 
પછી વસ્તુરિયિતિના જે પરસ્પર વિરોધી અ'શોથી કસ્ણુ નિષ્પન્ન 





ઉગેપ્દઘધ્ત [૪] 





મરવાનો છે તે અશેા દર્શાવ્યા--્તિકાલત્ાન અતે છતાં નિસ્પ- 
યોગી સાન, કાર્યમાં ન મૂકી રાકાય, કોધ્તે ઉપયોગી ન થઈ 
ષ્ટ ત્તેવું ત્તાન. તે પછી હજ શું થવાતું છે તે, કલા વિના જ 
કવિ સહદેવની લાચારી સહદેવના જ હૃદયગત રાખ્દયમાં મૂડે છે 
(૧૧). તે પછી એ ૯? ભાવ સદદેવની સ્કુટ વિચારવાણીમાં મૂકી 
તેતે વધારે વિરિષ્ટ કરૅ છે (૧૨ ). સદદેવથી ક્ષૈપદીનું 
અસલ્ર અપમાન જીભથી તો કહી શકાવાનું નથી. વાંચતાર 
આ પુરાણું પ્રસિદ્ધ હઇકત જાણે છે તેતો લાભ લઈ કવિ 
€ મી કડીમાં માત્ર તેતો છસારો કરે છે. અને અડીં એ 
વિચારથી તેની જે કરણુ ૬૨1 થાય છે, નેત્રમાં જલ બ્રર્‌ાય છે 
તે દર્શાવે છે. દ્રૌપદી પર્‌ આવતી વિપત્તિથી તે ત્વૌપદી તરક 
વધારે આરદ્દ બને છે. અહીં આ નવીન ભાવ ઉદય પામે છે. 
તે ભાવમાં તે દ્વિપદીને આલિંગત આપે છે અને ચુ'બન કરવા 
ય છે (૧૩). પણુ વિચાર કરતાં ન્ત્ણાય છે કે જેને તે ખચાવી 
શકવાનો નથી તેના સૈંદયતા ઉપભેગગને! તેને શોક હક ૨ (૧૪). 
અહો સ્તેઠાદ્રતાનો ભાવ ચાત્ત થઈ વળી કરણુ ઠ્િણુ થાય છે. 
એ કસ્ણુમાં તે પોતાની અસલ ૬શા દ્વોપદીને જણાવે છે. “આ 
નિષ્ક્લ સાનને શુ* કરવુ”? થનાર ગીજે તેથી અન્યથા થઈ શકત્તી 
નથી, અને તે સર્વની [ચતા હૂ એકલે! ૮ સલા કરૂ છું (૧૫). 
પણુ આજ સુધી દરેક (ચિતામાં ને એક સાન્ત્વન દપદીના સૈંદર્યાતું 
પાન, તે પણુ આજે તો અલભ્ય છે, તેના ઉપરનો અધિકાર ગયે! છે 
(૧૬) અહીં કરણુ પરાક્રાટિએ પહોચે છે. ઊવિષ્યતુ' સાન નિષ્ક્લ 
તા ખરુ પણુ એટલે સેધી નિષ્ક્લ કે પોતાનાં આત્મીય જનોને પણુ 
ઊાવી દુ:ખથી ચેતાવી ન શકાય !” ક દુઃખતી શ્અસલતામાં 
સહદેત્રને માથામાં શત ચાલ્યું (૧૭). અને તેશુ એ સાનને મૂર્સ્છામાં 
લુપ્ત કરવા પેઈ જલદ ધેતતી ઔષધી પીધો (૧૮). એટલી જલદ કૅ 
જૂ. ૪ 


[૫૦] 53ચનમચમચનચનચન પૂર્વાલપ્પ 


સતી તેની ગન્ધથી જ ખેભ્ાન થઇને પડી, અને ન્યાતિપીને છાતીથી 
પ્યાલી ખસેડવા જેટલુ' પણુ ભાન ન રહ્યું! (૧૯). લગભગ દરેક 
ખૂ'ડકાવ્યમાં આ રીતે કવિ શૈયથી ભાવાપચય કરે છે. દરેકમાં 
ભાવ ધીમે ધીમે આગળ વધે છે. દરેકમાં કાવ્ય અધ ઉપર ગમા 
પછી તેતો પરાકાદા આવે છે. પપ શ્વોકના “ વસ'ત વિજય 'માં 
શ્ાવની ખાલ્ય સમમ્રી કવિ “ ધીમે ધીમે છટાથી ' ૩૭ મા શ્લોકર્મા 
પરાકોટિએ પહોંચાડે છે-એ અનેકવાર અવતીણું થયેલા શોકમાંઃ- 


ઘમે ધીમે છટાપી ફસુમશજ લઇ ડોલતે1 વાયુ વય, 
ચાપાસે વહ્લિઓઆથી પરિમલ પ્રેસર, નેત્રને તૃપ્તિ થાય; 
બેસીતે કાણુ નણે કયહીં પરશતિકા ગાન સ્વર્ગીય ગાય, , 
ગાળી નાંખે હલાવી રસિક હૃદયને, વૃત્તિથી દાબ ન્તય. 


પછી તેનાથી પાંડુની વૃત્તિ દાબ ખહાર ય છે ત્તે વર્ણુન ૫૩માં 
શ્ઞોક સુધી ધીમે ધીમે કવિ કરે છે. પાંડુ અધીરા થાય છે, પણ 
કવિ કર્ષાઈ સાધીર નમી ચતો, પોતાના ભાવમાં એવો જ એકામ્ર 
લીલામગ્ન રહે છે. રહ શ્લોકના “ ચકવાક મિથુન માં કસ્ણુની 
પરાકાદા ૨૬ મા *્હોકમાં થાય છે. લગભગ દરેક ડાવ્યમાં 
કરણુની સામમ્રી ભેગી થતો હોય ત્યાં વાંચનારને એ કરણુમાંથી 
બચવાને દ્રાઈ આશાતન્તુ દેખાય છે, અને એ તન્તુ તૂટતાં કરણ 
વધારે ઘેરો અને નિરાશામય બને છે. તૃષાતુર મૃગબાલાને થોડીવાર 
વાદળાની છાયા મળે છે, પણુ તે વાદળાની જ છાયા છે--ક્ષણિક 
છે. અતિજ્ઞાનર્મા આંતર કરણુ વ્યથાને સાન્ત્તત આપવા સદ- 
દેવ દ્વૌપદીને આંલિંગવા જય છે. “વસનત વિજય માં પાંડુ 
અસહાય થાય છે તે પહેલાં સ્તાનથી તેની વૃત્તિ વિમલ તે 
સાત્વિક થાય છે. પણુ એ વૃત્તિને લીધે જ તે નિર્ભય બની 
માદી પાસે નય છે, એ કૃત્તિતે લીધે જ માદ્દી પણુ માડી સાવ- 


ઉષેપ્દ્ધાત [૫૨] 


ચેત ખને છે, અને સાવચેત ખને છે ત્યારે માત્ર પાંડુની ફરણુ 
દશામાં વધારો કરે છે. વળા દરેક કાવ્યમાં ભાવની પારાફાદા 
થયા પછી ,તેનાં પરિણામો - તેના અતુભ્રાવા એકાએક વેગથી 
વહી કોઈ તજપાતથી કાવ્ય પૂર' ચાય છે. 


ભાવનિરૂપણુની રીતિની ચર્ચા અહીં પૂરી થાય છે, તો રસનુ 
મ્રકરણુ હાય લેતાં એક પ્રશ્નને અહીં સ્પશ કરવો પડરો. અ'ગેજી 
સાહિત્યમાં કાવ્યની ખે રીતિએ। સ્વીકારાય છેઃ ક્લાસિકલ (૦1૧૭૩૯૫1) 
અતે રોમૅન્ટિક (7૦708010). હજી આ અ'ગ્રેજ શખ્દાના સમાનાય 
શુજરાતી શખ્દો ચાનજ્નયા નથી, 3ાઈ બન્નેનો રૂપર'ગથી નિદેશ 
કરે છે, કોઈ શિષ્ અતે જીવનેના ઉલ્લાસવાળી એમે કહે છે “તે 
કરાઈ ચિજ્ અને આન'*દલક્ષી ઝે એવા શખ્દા યોજે છે. , છું 
સમજુ છુ' ત્યાં સુધી "મેજ ટીકાકારોમાં પષ્યુ આના લક્ષણ 
સ'બ'ધી સ્પ વિચારે! નચો, કયા કયા કવિએ કઈ રીતિના 
છે તે સ'બ'ધી પણુ મતભેદ છે.૫ એક પ્રસિદ્ધ [અને બલવાન 
ટીકાફાર તે, આ, વસ્તુથી દૂર અપસરતી શખ્દાતુપાતી વિવરણુ- 
પદ્દતિતો પુષ્કળ ઉપઠાસ કરે છે,* એવી સ્થિતિમાં પશ્ચિમના 
શખ્રા વાપરવા મને યોગ્ય લાગતા નથી. છુ માત્ર એટલુ' કહી શકુ” 
ક દલ્લાસિકલ એટલે જેતે કાવ્યના આકાર-બાલરૂપ મારેતે] આદર, 
એવો અથ કરીએ તો તે કાન્તમાં છે. પણુ આકારને લીધે 
કાંઈ નીરસતા નથી આવી અને તેમણે જૂતાં ર્પોમાં રેરકાર 
કરી નવાં સ'વાદી રૂપાને સફળ ઉપયોગ પણુ કયે છે. 

૬, ૧0 કેંદ1૦ળ ઘરે &દટમણ્ધઝ, 8૯૪દલણાઈટ£ 411 
4990, 2. 644. 

૨. 3 4પ? ઉપા11૦₹-0૦૫૪૦૩. 0 110 ધ્લ૪તક 
* 08૦? ઇલ “ 100582૦, ઉદતોલડ ગ 35110748200. 





૫ર 1 ડડ થક ડઝ કાથા 


ને રેમન્ટિકના અર્થ રગ, રગતું તેજ એમ ડરતા હોઇએ 
-અતે આ રાખ્દ અહીથી જ અરછુટાર્થ લાગે છે-તતો ઢાન્તમાં સંગ 
છે અતે તે તેજસ્વી છે, પણુ રૂપ વિનાનો! નથી. ,વળી કલા- 
સિકલને! અર્થ એવા કરતા હોઈ એ કે શખ્દે શખ્દતે બરાબર 
અથ* થઈ રહે, તો કાન્તની શૈલી કલાતિકલ છે. રૉમેન્ટિટતો 
જે એવો અર્થ કરતા હોઇએ કે અથ, બધાનો એક સમપ્ર- 
રૂપે, બરાબર સ્યુટ ન થાય, પણુ તેમાંથી અસ્કુટ મધુર વ્ય'જના 
નીકળે તો કાન્તનાં “ ઉપહાર' “કલાપીતે સ'ોધત ' વગેરે 
શોર્ડાક જ કાવ્યો એવાં નીકળે, ખાછી કાન્તનુ' વિશિદૃત્વ એ છે 
કે તેમાં દરેક શખ્દનો પદનો વાક્યનો અર્થ થાય છે અને તે 
મમત્ર કાવ્યના વ્યગ્યતે પુષ્ટ કરે છે. પણુ રામેન્ટિકનોં "માત્ર 
એટલો જ અર્થ કરીએ કે આપણે સાધાર' રીતે કરી ન શકીએ 


એવા ઊછળતા ટલ્પનાતર'ગો, તો ડાન્તમાંથી એવુ' ઘણું 
મળી શકેઃ-- 


ઉડાણેમાં પડી સુઈ જતો નિષ્ડુરપ્રાણુ કાલ 


ચક્વાક મિયુત 
નત નત ન્હ 
. ન્હાનૉં ન્હાના વપુ ધરી રાકે રોધતા એ રિથાર્માં, 


રદ તદ મ 
કરે એવું ન્યોત્સ્તા ભ્રમણુ ભ્રમણ ન્યાં અટકતા 
ચશાંક પક્ષીને સુભગ મિ સે'થે * મખકતે!, 
ગ્રહ ' ગ્ર તરલ 
- વિશુદ્ધ સ્નેઠતુ' તડ” વિશ્વ સૌ'ટય*માં વહે: 
વિલાસી વિધુ ને તારા નભયો નિરખી રહે. 
દેવયાની 


જ તદ ઞ્ટ ગ 


ઉષેદદૃઘાત પરાં 


કૃતી સાતુ', દેવી ક્ષણ સકલ ને જવને તણી; દ 
પ્રમત્તાવસ્યામાં નઝર પણુ નાખુ' જગ) શણી, 
ઇદૂગાર । 
અને)તવ નૈત્રમાં તે નેત્રતુ'; પતિબિ*બ ન્તેવાને 
વખત ડુ" ખોઉ' તેવે! ર, કહે તે એ ખુએ છે કે $ 
ચ દાતે સ બોધન 


* માનસસર ' અને કદાચ * મારી કીસ્તી ' પણુ એ વર્ગમાં જાય, 


આથી વિશેષ ફુ આતી ચર્ચા કરવા માગતે નથી, એમ 
કરવામાં કદાચ આધુનિક વાચકાતી જિજ્ઞાસા ,પૂરી નડિ પાડતો હોઉ” 
પણુ ફાન્તના પોતાના અભિપ્રાયની તો વધારે અતુકૂળ થાઉ' છુ* 
જ. આ રાખ્દ્ઞેની એકવાર ચર્ચા થતાં તેમના કાવ્યો કઇ રીતિમાં 
ગણાય એ ગ્રશ્નના સ'બ'ધમાં તેમણે ,એમ કહેલુ સ્મરણુમાં છે »% 
આપણા કાવ્યો પશ્ચિમનાં બધા વર્ગીકરણુમાં નાખવાં બિલકુલ 
આવશ્યક તથી. 


કવિએ અતેફ જાવાનાં કાવ્યો લખ્યા છે. ભૈત્રીના અનેક 
સ્વરૂપોતા ભાવોના કાવ્યો ઘણાં છે, ડદાચ ખીશ્ન ડવિઓ સાથે 
સર્ખાવતાં પ્રમાણુમાં સૌથી વધારે છે. તે સિવાય પણુ ' મારી 
જીસ્તી' અને “ માનસ સર્‌? જેવાં કાવ્યોમાં હદયનો અદમ્ય 
ઊભરે ઉત્સાહ અને વેગ પ્રતીત યાય છે. “અગતિગમન 'માં 
હૃદયની નિગૂહ વૃત્તિઓ અને વ્યાપારા સ્ફુટ થાય છે. સામાન્ય 
રીતે કડી શકાય કે આ બધા ભાવે! પહેલા કદી આપણા કાવ્યમાં 
પ્રગટ નહિં થયેલા એવા જ છે. પશ્ચિમના સાહિત્યના પરિચયથી 
જ કવિતે આવા બાવે!,વ્ય3ત કરવાની પેરણા થઈ છે. તેમનાં 
કાવ્યોમાં કેવળ ગ્રકૃતિવર્ણુનનાં કાવ્યો નથી. તેમનાં કાવ્યોમાં 
પ્રકૃતિનું અચ્ડું વર્ણન વારવાર આવે છે પણુ તે દરેક જગાએ 


ન” 


[૫૪] નચ પૂર્વક 


માનવ ભાવને વધારે વ્યકત કરવા અથવા માનવ ભાવ અને પ્રકૃતિ 
વચ્ચેના સ'બ'ધ બતાવવા. “દાને સ'ભોધત ' છે પણુ ત્યાં 
વિષય દૂરસ્થ સ્વજન, જેતુ' ચ'દાથી સ્મરણુ થ્યું છે, તે છે. 
₹ સાગર્‌ અને શશી ' પિતાની લવ્યતાનાં «૮ ગાન ગાય છે. 
કલાતે માટે કાન્ત કેવળ પ્રકૃતિ કરતાં માતવ સ્વભાવતે વધારે 
ઉચિત ગણુતા જણાય છે અતે માનવસ્વભાવ સાથે વિશાલ સમ- 
ભાવવાળા સેદયમાં એમ જ બતે એ સ્વાભાવિક છે * 


ખીજ ભાવો વિષે અહીં વિશેષ નઠિ લખીએ, માત્ર કાન્તતા 
ગ્રેમ ઉપરના વિચારે જઇશું. મૈત્રીભાવ પણુ એક ગ્રેમનુ' જ 
સ્વરૂપ છે. પણુ અહીં દપતીગ્રેમ તરફ જ લદ આપીરુ'- 


જગતના જીવનમાં છે તેમ, કાન્તની પ્રેમભાવનામાં સૂક્ષ્મ 
ઉપભ્ઞોગ, મસ્તી અને વિલાસ એ સવ'ને સ્થાન છે, તેના અવુ- 
કમે થોડા દાખલા લઇએ. 


સુથ્મ ઉપભોાગઃ 


સદા સ'ભારરો એ માનસે પણુ સ્નેહને 
તૃષા શહેરો સમાગ્રમની તને જેવી તેવ ? 
બધુ' તો શાખજે ત્તૂનુ' નવુ' ક*ઈ સારી, 
મળા નિજ વાસમાં વાતે સખી પડશો કહેવી, 
૨ની માગણી 
“રૃજનિ સહિં' સખી ઘણીક વળા, 
નયન મળે નહ ઊધ ન્તય ચાકી; 


*સરખાવે। કીટસ ( ૦858 ડેનુ' વાકય ““ 80૧160 1 (109, 
1001 101080 મપ1પ્ર#ક 18 £1007£,” 0ઝળિત્તત 1,201૫૮08 ૦૩. 


700177, ૪. 232. આ કવિની સાધે અમને કાત્ત ઘણુ ખાખતમાં 
મળતા આવતા લાગ્યા છે. 


ઉષોદ્દરઘાત “[પપષ] 





કરી તુજ રિરકેરા સવ? ભેળા, 
વદન સુધાકરતે ૨૭ નિહાળી | ” 
ઔંત્તેજ્ઞાન 
મરતીઃ-- 
પ્રમત્તાવસ્યામાં નઝર પણ નાખુ' જગશ ગી, 
ક ઉદૂગાશ 
વિલાસઃ-- '! 
પ્રાણા આપણાને ત્યારે યોગ થયે, 
અગે અ'ગતેદ ઉત્તમ ભોગ્ર થય; 
1 અને આખર ખામ વિષોગ થયો! : 
મતે સાંભરે આપણી રાત, સખી ! 
આપણી રાત. 
પણુ એ વિલાસ પણુ અતૃપ્તિની લોલુપતાતો નથી, ખરા પ્રેમના 
ઉભરાનો છે. તેમાં માતા તરપને આદર છે જે કેવલ સ્થૂલ સ્વાર્થ 
કામમાં ભાગ્યે જ એવે1 ઉન્નત હય છેઃ-- 1 
દિરકેર સુકામલ સોહી ૨૯, 
સ્મિત નેઇતે તારક મોહી રેલા; 
કામધેનુ રી બાલક દોહી રહા 
તતતે મૂતિ* મતાહર માસુકની 1 
મનોહર મૂરતિ, ' 
અને તેમાં સયમ અને અતિ ક્વોમલ માનશૃત્તિ પણુ છેઃ 
રહી જરા કરી પાછા છૂઢો થાય રારીરથી, 
* ઉપ્રચે સ્પર્શ કર્‌ રુ ફુ” ? અધિકાર જરા નથી! 
અત્િજ્ઞાન 
અને 


ગ્રણુયની પણુ તૃષ્તિ થતી નર્થી; 
પ્રણયની અભિલાષ જતી નો, 
ચઢવાક મિચૂન 


[૫૬] ચૂર્વાલધષ 





એ જ્લોકમાં પ્રેમતા ગહનમાં ગહન અનુભવ આવે છે. 


અત્યાર સુધી જે કાવ્યો ન્યાં તે સુંદર છે રુચિકર છે. પણુ 
| કાન્તનું દર્શન તો તેમનાં કરણુ કાવ્યોમાં જ છે, દરેક કવિને 
પોતાનું દરત હય છે. દર્શન વિના કવન શ'ભવે નહિ. 
સાધારણુ મતુષ્યને જે રુચિકર સુ'દર્‌ આહલાદક લાગે એને વાડ્ૂમય 
રૂપ આપે તે પણુ કવિતા તા ખરી જ પણુ કવિ ક્રાન્તદર્શી પણુ 
કહેવાય છે. સાધારણુ માણુસે। જે જીએ છે તેની પાર જઈ? પાતાના 
વિશાલ સમભાવથી કવિ નવું # અતુભવે છે. કાન્તમાં એ વિશાલ 
સમભાવ દત્તા અને તેથી તેમનો અતુભવ પણુ અસાધારણુ વિશાલ 
અને ગહન હતા. આ વિશાલ અનુભવને કવિ પોતાની ક૯પ- 
નાથી એક, સમપત્ર, કરી નનેવા મથે છે. માત્ર ખુટ્દિથી તત્તવ* 
સતની દષ્ટિથી નહિ, પણુ કલ્પનાથી એક ટરી દેદયમાં એક તરીકે 
તેતે અ'કિત કરવા મથે છે. સામાન્ય મતુષ્યમાં અને કવિમાં 
કલ્પના તો એક જ પ્રકારની હોય છે, કવિની કલ્પના વિસ્તારમાં 
મોટી હોય છેએ ૦? સુખ્ય ફરક છે. માણુસ માત્રના અતુભવોા 
એની કલ્પનાનો વિશાલતા ઉપર આધાર રાખે છે, મહાવનમાં 
જે માત્ર એક એક ઝાડ જ નઈ શકે તે ઝાડ જ જીએ છે તે 
વનની ગહનતા સમજતો નથી. જે ટ્રક નજરે પર્વત જીએ છે 
તે પથરા જ જીએ છે પવ'તતી ભવ્યતા અતુભવતો! નથી, જે ટૂક 
નજરે દરિયો જાએ છે તે માત્ર પાણી જ જુએ છે; તે સાગરની 
વિશાલતા, ગહનતા, ભવ્યતા, નિર્વધિ ખલ સમજવાતો નથી. 
અતે જે સમજતો નથો તે કવી શકવાનો નથી, આવા કાન્તદર્શી 
કવિએ જ, જેઓ પોતાની પાર,, પોતાની જતિની પાર, પોતાના 
જમાનાની પાર જઇને જેઈ શકે છે, અને નનેચેલુ" અનુભવેલું કવી 
શકે છે, તેઆ જ સાહિત્યમાં અમર પદ પામે છે. 


ઉપોાદઘપ્ત [પછ] 


કાન્તતું દશાન કાવ્યમાં કરણુ રૂપે વ્યક્ત થાય છે. વિશાલ ! 
કલ્પનાથી જગતને જેતાં તેમને જગતની યાજનામાં કોઈ અસલ ' 
ત્રિષમતા પ્રતીત થાય છે, એ યોજનાની તીચે કોઈ ફર અસલમ 
અન્યાય તેમને જણાય છે. કવિતું હૃદય એ અન્યાય સામે લડત 
ચલાવે છે, એ વિષમતાનુ સમાધાત કરવા મ'થનમાં પડે છે અતે 
સમાધાન ન થતાં જગતતા અન્યાય માંટે કસ્ણુમાં દ્રવે છે. 


તેમનાં કરણુ કાવ્યા લગભગ બધાં “૮ ખહડકાવ્યો છે. સૌથો 
નાતી વયમાં લખેલુ* કદાચ “ મૃગતૃષ્ણા ' છે. મપ્યાહ્વા ઉગ્ર 
તાપમાં એક મ્ૃગબાલા બિચારી તૃષાથી તિહ્વલ થઈ પાણી માટે 
દોડાદોડ કરૈ છે, અતે વિધિની વિષમતા તો જુઓ! આ 
ખાલાને પીવાનું પાણી નથી મળતુ" યાર્‌ માણસે! ! ધારાગ્હેમાં 
જલક્ીડા કરે છે. વિધિ કેટલે કદરહીન ! ! તિદોષને બચાવવાને 
પાણી પણુ ન આપે! જગતમાં આવી વ્યવસ્થા ચાલતી હેય તો 
જગત્કર્તાને દીન-દ્યાલ શી રીતે કહી શકાય ? , 
દિસે છે ફૂરતા કૅની કર્તાની કરણી મહીં! “ # 
ત્રાતા ને હોય, તો! આની કેમ સ'ભાળ લૈ નહીં? 
કેટલાંક શાસ્રા કહૈ છે કે દુઃખ એ પાષતી સજ છે, પશુ 
અરે! આ કોમલાંગીએ કેવાં પાપ કર્યાં' હરો ! 
આ નિદૌષ બાલા ડમાં પાપ કરવા ગઈ હતી ? અતે કર્યા” હોય 
તો પણુ-- 
કર્યા હાય, તથાપિ આ કૂર શિક્ષાયો ર” થરો? - 
રિક્ષા તા પાપીને સધારવાને ત્રાઢે હેય ના! “આ તો પાપીને 
બૂસ મારી જ નાખવાની વાત ! અને તે પણુ પાણી ન પાવા 
જેવી કૂર રીતે! કવિતે આ કરા* સમનનતુ' નયો., બપાં માણુસે, 


(૫૮] ચૂર્વાલાષ 





પરમ દયાળુ પરમ ન્યાથી ઈધરમાં જે સાંત્વન લે છે તે કવિને 
અલભ્ય થઈ પડે છે અને તેતી નિરાશામાં કવિ ઉદ્ગાર કાઢે છેઃ- 
નથી ઈશ્વર દુ:ખૌનો ; થયુ' જે જે ઘતું થવુ. 
દાનિયામાં હવે રાને, અરેરે1 હાય છવર્વું, 
₹રમા' માં પણુ કરણુ જ છે અને તે જુદી તતો છે; જે 
૩ અત, ફરણુ નથી અને આખુ* કાવ્ય કરણુ ભાવને યોગ્ય 
ઉઠાવમાં મૂી શકતુ નથી, 
વ્યામથી જલની ધાશા નેર્માં પડતી હતી; 
ઢળી પલ'ગતે પાયે સુ'દરી રડતી દવી; 
શા માટે? 
આપાઢી કૃષ્ણુ રાત્રિના બાર વાગી ગયા હતા; 
પતિની રાહ નેવાર્માં બે કલાક થયા હતા! 
પતિ બે કલાક મોડા આવે એ અહીં કરણુનું કારણુ નથી* એમ 
હોત તે! ઉપઠસનીય કસણાભાસ થાત, પણુ ટર્ણુનુ' ટારણુ 
માનવી લર્નજીવનમાં રહેલી એક ગૂઢમાં ગૂઢ વિષમતા છે. 
જ લગ્નના દિવસમાં નવી હતી, 
ઢીક તેમષી રમણીય લાગતી; 
આપત્તાો પણુ હતા જ તે રલા, 
માહરા ગુણુ બધા ગયા વભા! 
સતી નવીનતાનો મોહ ઊતરતાં પુસ્ષતો સ્તેઠ મ'દ થાય છે; 
આ બિચારી એના એ જ સ્તેહથી સાલા કરે છે,--તેનો સ્તેઠ 
વધતા વનય છે. ઓપુસ્ષના સ્વભાવમાં રહેલી આ વિષમતા 
લગ્નજવન, જે ઉપર સમસ્ત વ્યવહારનો આધાર છે, તેને 


શેમરોમ વિષમય કરી નાંખે એવી નથી ? એ જ અહી ઝસ્ણુરનું 
કારણુ છે. 


ઉપોાદધાત [પલ] 





સામાન્ય રીતે માણુસ માને છે કે દુતિયામાં દુઃખ હોય પણુ 

કલ્પનાવિહારરમાં તા માત્ર સખ જ હેય! ત્યાં તો બધું સુદર 

સુદર જ હેય ! કાન્તદર્શી કલ્પનાથી કવિને ઊલટો અતુભવ થાય 

છે. કવિની હેદયરાજ્ઞી કવિતાની દાસી ક#પના કવિને દુનિયાની 

રચના જેવા લઈ જ્ય છે. કવિ એક સુ'હર્‌ શિરિપ્રદેશ જુએે 
છે, ત્યાં દૂરથી એક દોડતો આવતો કરવૂરીષ્રગ જીએ છે જે 
વૃત્તિતી કે ખભર ન પડે, એ પ્રમાણુ હસે છે ! ? 


એ મૃગ જાઈ સંગીત તરક આકર્ષાઈ ધસ્યો જતો હતો, કોઈ 
ગારૂડી, પારધી અસામાન્ય છટાયૌ બીન બન્નવતો હતો. મગને 
નેર્ધ તેતું ચિત્ત કસ્તૂરીમાં લુખ્ધ થતાં બીનને નાદ મદ પડે છે. 
એ નાદ સાંભળવા બિચારો મગ દરેક તાડીને ફૂલાવીને ત'ગ કરે 
છે. તે પ્રાણુદાન દેતા તૈયાર છે, માત્ર મરતાં સુધી "સ'ગીત 
સાંકાઉવાની તેની એક યાચના છે. પણુ પારધી તા શર માર- 
નાની તૈયારીમાં જ પડષો છે. કવિતેઃ આ અસભ્ર લાગે છે. 
તેને શિક્ષા કરવાની ઇચ્છા થતાં કલ્પના રાસ્્ર આપે છે. કવિ 
તેને તર્વાર્‌ મારે છે, પણુ તેયો શુ ? ખીન તો' ન જ બચ્ચુ* 
અતે તે પડતાં મૃગ મૂશ્છિત થયો, હવે કવિ પાસે ઉપાય ન 
રશ, આ નિરાષ શાગખ્ઠ 'સૃગ, તેતે સંગીતથી ખે'ચવાની 
શક્તિ નિષ્ઠુર પારધીમાં, અતે સૌથી ખરાબ તા એ કે પાપીને 
સ કરતાં પણુ નિદોષતે તેની પૂર્વનો સ્થિતિર્મા મૂકી ન્યાય 
આપી શકાતો નથી. જગતની રથનામાં સનન શકય છે, ત્યાય 
શ્રકચ નથી! કલ્પના આ વિષમતા ખતાવી આપે છે, તેતો 
૪પાય બતાવતી નયી. , આટલે લાવ્યા પછી 
કહ્પના ત્તય છે ઊડી, એકલો રહી ન્તઉ* છુ 1 
તૃધાકૂલ મૃગી અતે રાગબદ્દ મૃગતી કસ્ણાવસ્યા થઈ 


[૦] પૂર્વાલપ્પ 


તતું કારણુ તો કદાચ એમનામાં માનવ જેવુ' જ્ઞાન નથી એ 
હોય. એ મૃગ અતે મૃગો પણુ વાર્તવિક રૌતે તો માનવ 
નિર્દૌષતા અને માનવ રાગખદ્દતાનાં પ્રતીકો જ છે, * પણુ 
તેમનામાં માનવતઞાનતો આરોપ કવિએ નથી કયો એ ખરું. તો 
હવે માનવજ્ઞાન નેઇએ--માત્ર જ્ઞાન શા માટે અતિસઞાન જોઇએ, 
એતે માટે કવિએ કરેલી વસ્તુ અને નાયકતી પસદગી અતિ 
ઉચિત છે. સહદેવનું અતિજ્ઞાન, તિકાલન્ઞાન સુપ્રસિદ્ધ છે. તેને 
સાન છે પણુ તે સાનના ઉપયોગ કરવાની મના છે, તેતુ' સાત 
જગતને ઉપયોગી થઈ શકતુ” નથી, અરે! તેનાં સ્વજનોને, તેતે 
પોતાને ઉપયોગી થઈ શકતુ' નથી. આ જ્તાનથી બીન્ત* માણસો 
જે વિષત્તિ પતન પછી જ અનુભવે છે તેને તે પતન પહેલાં પણુ 
અસલ. ચિતાફ્પે જ્ોગવે છે. અને એ ચિંતા કોઇને કહેવાય નહિ 
નૈ સહેવાય નહિ! આવી ચિંતામાં તેને એક સાન્ડ્વન હતુ', જે 
રમણીના પ્રેમના સદભાગી પુસ્પને હોય છે-સોંદયતો સાત્વિક 
ઉપભોગ, પણુ અહીં તો દ્વૈપદીતુ' જ ભરય'કર અમાતુષ અપમાન 
થવાતુ' છે અને પોતે તેનું રક્ષણુ કરી શકનાર નથી, ત્યાં તેનાથી 
એ ઉપશેોગ શી રીતે થાય 1 
પ્રિયે | સ્પર્શ કરે શું હુ', અધિકાર જરા નથી, 

નિરાશાને! ઉપાય માત્ર એક રલો છે. એ સાનને «7 ખેશુદ્ધિમાં 
ડુખાવી દેવું. અતે આ ત્રિકાલજ્ઞાની ન્યોતિષી કોઈ જલદ ઘેન 
લઈ પી નય છે, જેની ગ'ધથી જ સતી તો બેભાન થઈ ન્તય છે. 
આ અતિનસ્ઞાનની ૬શા ! 





આ અપૂર્ણતા માત્ર અતિજ્તાનની નયો. માણુસના જ્ઞાન 
માત્રમાં ક'ઈક એવી અપૂણુતા છે* કે તે ખરાબર છીવનવિમ્રહમાં 
પડયો હેય ત્યાં, કણુંનાં અસ્તાની પેઠે, તે તેને કામ આપી શક્તું 


ઉગષોારૃઘદત [૨૧] 


નથો; દુનિયેમાં એવુ કૈંક છે જે માણુસ જેટલું સતાનવાન નથી, છતાં 
માનવાન માણુસને યુદ્ધમાં હરાવે છે. આ સત્ય “ વસ'તવિજય માં 
ત્રતીત ચાય છે. તેતુ' પણુ વસ્તું મઠાભારતમાંયી લીધું છે. ખંડ 
૧સિક છે, પતની તરજ તેને ઘણે પ્રેમ છે છ્તાં એ ગ્રેમતેો રસાસ્વાદ 
મે જ એતું મૃત્યુ છે, આ ઘટનાનું કારણુ જે શાપ દત્ત તે વસ્તુ કવિ 
આપણુને કહેતા નથી ઢારણુ % કાવ્ય-નિષ્પાથ કરણુમાં તે બાધક 
છે, તેશુ એવો! રસાસ્વાદ લેતા મુગયુગલને માથું હતુ એમ જે 
વાંચનારના મનમાં સ્કૃટ વિચાર આવે તો તેને પાંડનું મરણુ પણ 
કસ્ણૃ છતાં ન્યાયી લાગે. અને તેયી કવિને વિષમતામાંથી જે 
કસ્ણુ વનિ ડર્વો। છે તે ન ચાય, માટે એ રાપની હકીકત 
ખૂહ જ દૂર રાખી પાંડુ અતે કુત્તા તથા માદ્દી વતમાં રહેતાં હતાં 
ત્યાંથી કાવ્ય શરૂ થાય છે. ત્યાં કામીઓને ઉન્માદક વસનત શ્ઠતુ 
ખેસે છે. સવારયી જ સ્વપ્ન અને ઉજાગરાથી તેતુ' ચિત્ત આજે 
અસ્તક્થ હતું. તેમાં પાછુ” “ માટ્દીવિલાસ ' સરોવર, માદીના તામથી 
તેના મનતે વધારે સ'ક્ુખ્ધ કરે છે. રાજા સતાન કરી નિર્યકમ'માં 
ભતેડાઈ સ્વસ્થ થાય છે. કુ'તાજી કોઈ કારણુથી આજે હાજર 
નથી. માદ્દી એકલી શું કરતી કરી એવા સામાન્ય વિચારથી 
રાજન માટીની પણુકટીમાં ન્નય છે. અજ્ઞાત રીતે તે વસનન્‍્તના 
પ્રભાવ નીચે આવે છે, તાપસ મટી ભર્તા, સ્વામી થાય છે, 
આની સાથે વનમાં વિહાર ક૨ છે. કોકિલકૂજન સાંભળીને તેને 
પ્રિયાની પ“ચમન્ૃણિમાં નાઠવાની ઇચ્છા થાય છે. શ'કાતું કારણુ 
ન જષખુવાથી માદી રગૌત રાર કરે છે. એ દ્રવ્ય રાગયી 
ર્થાવરજ ગમાત્મ્ક લે!ક માત્ર સ્નેકરસથી ઓકર્ષાઇ વિહરે છે. 
રા'ને બ્રાન શામ છે કે પોતે પણુ ખે"ચાત્રા લાગ્યો છે. મનને 
અકુશમાં રાખવા પ્રયત્ન કરે છે, રાણી પણુ રાજનની વિકૃતિ 
જતઈ સ'ગોત બ'ધ કરે છે. રાન્નની ક્ષુબ્ધતા તેથી ઊલટી વધે 


.ડ----ક-ડ-કડડોથામ 


છે. રાણી ધણીએ શાન્તિ રાખવા વીતવે છે, શાપની યાદ આપે 
છે પણુ રજ વધારે વિદલ યતો જય છે. એ વિ્દ્ઠલતા અસલ 
બનતાં અતિદીન સ્વરે સ્પર્શ્સુખની યાચના કરે છે, રાળએ 
ક્યારનો ૬ૃત્તિઓ પરતો અધિઠાર ખાધો હતો અતે હવે રાણી 
પણુ વિચાર કરી શકતી નથી, રાજની ઇચ્છાને અધીન થાય છે, 
«યાં જ દપતીજીવન એકાએક પુર થાય છે, એમ બતાવતું ડાવ્યતું 
વર્ણુન પણુ ત્યાં જ સ્તખ્ધ થઈ નય છે. 


જૈતિક મ'થનમાં માણુસ પોતાની અધમ જત્તિ સાથે લડતાં 
હારછત મેળવતો જેમ કોઇવાર છેવટે હારી જય છે તેમ અહો 
પણુ પાંડુ પોતાની વૃત્તિ સાથેના યુદ્ધમાં દારી જય છે અને એ 
વૃત્તિ જ એને ઉથલાવી પાડે છે. પણુ નૈતિક યુદ્ધનો ચિતાર 
આપવો એટલુ* જ આ કાવ્યનુ' રહસ્ય નથો. તેમ જ માણુસવું 
સાન એકલુ' માણુસ્તું રક્ષણુ કરવા સમર્થ નથી એટલું «7 અદી 
ઉદ્દિ નયી. કવિને એ ખતાવવું છે કે હારજીત ડાતી ડની વચ્ચે 
થઈ તે જીઓ, એક બાજુ રસિક પ્રણુયી ચેતનવાળે। પાંડુ છે 
અને ખીજી ખાજી વસનત છે, જેને નથી ચેતન, નથી રસ, નથી 
ગ્રેમ કે દે. સૃષ્ટિની રચનામાં ક્યાંક એવુ' કોઇ ગૂઢ અચેતન 
બલ રહેલું છે જે માણુસને, સ્ઞાનવાન ગ્રણુયી ચેતનવન્તા માણુસને 
હરાવી દે છે, જગતની યો! જનાની જ આ વિચિત્રતા છે. 


* ચકવાક મિથુન 'તું' વસ્તુ “ મૃગતૃષ્ણા ' અને “ કલ્પના અને 
કર્તૂરીમ્રગ 'ની પેઠે કવિસમયમાંથી લીધુ' છે. |ચક્રવાક અને ચદન 
વા૪તે અત્યન્ત પ્રેમ છે પણુ રાત્રિઅ ખત્તેને વિચોગમાં રહેવુ' પડે 
છે એવો કવિઓનો સમય છે. કાન્ત આ «૪ સમયમાંથી એક 
જેડુ' કલ્પે છે. તેમની વચ્ચે પદેલેથી પ્રેમ શરૂ થાય છે, અને 
વખત જતાં તે ગાઢ ચતો ન્નય છે. 


ઉગેપ્દ્ધાત [૧૩] 


પણુ પ્રેમ શર્‌ થયે1 ત્યારથો ૬૮ રાત્રિવિયે!ર પુ શરૂ થયો 
હોવા “ેઇએ.' ત્યારે ઢાલ જતાં એ વિચાગ સહન કરવાની રેવ 
ન પડી જય! ફવિ કહે છે ના, પ્રેમ વધતે! ન્તય્‌ તેમતેમ 
ગએ વિયોગ વધારે અસલ લાગતા જાય, પ્રેમ અન'તકાલમાં 
વિહરતા૨ ભાવ છે. 
સમપતુ' લવ ભાત રહે નહીં; 
અવધ અ'કુશ સ્ઝેડ સડે નહીં: ર 
આ ચક્વાકમિધુન પ્રેમની આવી પરાકાદાએ પણોંગેલુ' છે. તેમ- 
નાથી વિષોગ સહન ચત્તા નથી. સૂર્ય પશ્ચિમ તરજ નમતો જાય 
છે રમતેમ સૂર્યના તેનાં રહેવા દપતી ઊંચે ઊંચે ચડર્તાં ન્મ 
છે, આ નિત્યપાતી વિર્ઠમાથી બચવા ચકવાકી પતિને સૂચના 
કર્‌ છ્ે:-- 
ગ્રાક્ષા એવા સ્ષલ મહિ, વસે સૂર્ય જેમાં સરૈવ; 
આનાથી ક અધિક છરે આદ જ્યાં રાય શૈવ, 
પણુ આ સ્થિતિમાંથી ખચાય તેમ નથી. ચાલુ જમાનાની શેધ- 
ખોળા પણુ તેમને ખચાવી શકે તેમ નથી. પોટ ચક્વાક, ઉત્તર 
ધુવપ્રદેશતે સ્મનુલક્ષીતે, જવાખ આપે છે:-- 
લાંબા છે નનયૉ [દિન પ્રિય સખી રાત્રિએ દીધ તેવી, જ 
આ અએથ્વયે' પ્રણુયસુખતો, હાય1 આશા જ કેવી1 
સાનમાં ભલે ગગે તેટલી પ્રગતિ કરો પણુ જગત ઉપર જયાં 
સૃષો ત્માવું કોઈ નિષ્ટુર “ એશ્વય! ત્રાલે છે ત્યાં સુધી પ્રણુમ- 
સુખની આશા ૦૮૪ ડેવી ? 
/ આશાનો નકિ પણુ નિરારાતેો એક ઉપાય ચઝ્વાક બતાવે 
છૈ. નીચે પડી આ વિરડ અને- આ વિરટુદગ્ધ જીવન ખબન્નેતે. 
“તયાગ કરવો, દિજયુગલ રવિતેજ નતેવા ઊંચે ચઢાપ તેટલે ચઢેલું 


[૬૪] 


ઇતુ' (યાંથી આંખો મીચી પડતું મૂકે છે. કરીને આંખો ઉધાડૅ 
છે તો તેમને કઇ પ્રકાશ જેવુ' દેખાય છે. પણુ તે પ્રકાશ માત્ર 
'આભ્રાસ છે. તેમણે પડીને પ્રેમતી ખાતર જવનનો ભોગ માપ્યો 

પણુ તેથી કશુ' વળ્યુ” નહિ. એ પ્રકાશને દેખીને તે પ્રસાશની 

- આશાએ વધારે વેગથી પડયાં--પડવાની ગતિના નિયમે પણુ પડવાનો 
વેગ વધતો જ જય--પણુ તેથી આ ખરી દુનિયામાં તેવી કશી 
અસર થઈ નહિ, તેમના જવાથી એ શન્ય અવકાશ એને એ 
ર્લો, માત્ર એ ઇપતીમાં હતુ તેટલું ચેતન હોલવાયુંઃ-- 


અમિત એ અવકારા તણી મર્હો, 
&પહિ' ય ચેતન એક દીસે નહીં, 


કે ઠરણુર્સ નિષ્પ કરવાની કાન્તની રીતિ અભ્યાસ કરવા 
યોગ્ય છે. તેમના કરષુમાં માત્ર ઇટ વરતુનો નાશ એ જ વિભાવ, 
રસનું કારણુ નથી. કવિ જગતમાં રહેલી દ્રોઈ ગૃહ પણુ વ્યાપક 


ન આ ત્તૂત્તે પાડ છે, નવા પાઠમાં 


કયહિ' અચેતન એક દીસે નહીં, 

એમ કયું છે તેથી અપ ઉપર આપ્યો તેથી વિપરીત જ થાય છે, એ 
દૃપતીના આત્મભોગથી સવ'ત્ર ચેતનમય થઈ ગયુ*, એવે! થાય છે. જાએ 
ટિપ્પણ, પ, ૬૯૫ થી ૨૯૪ત ટીપ. 

શો. નરસિ'હશાવશાઈ એમની વિવત્ષલીલામાં ત્તૂના પાઠને। પણુ એ 
જ અર્ય કર છે ( જાઓ ટિપ્પણુ પરિશિષ્ટ ), પણુ ઉપર અતાવી તે 
ટીપમાં આપેલ કાન્તમાલાતા પત્રના અવતરણથી પ્રથમના પાઠને અર્થી 
તન્યના નાસ્તિપક્ષે હતો તેમાં સ*ચય રહેતો નથી, શી, નરસિ'હભાઇએ, 
૪! લુવર્ણા સયુ સણાચાની સુ'દર કલ્પનાયો આકર્ષાઈ “ ચડવાક 
મિયુન'માં પણુ એ અથ આરાપ્યો છે, પણ એ ક(દિપત અ પણુ 
કવિએ સુધારેલા પાડને ઇટ છે, સાટે વિચારી નવા જેવો છે. જં 


પૂર્વાલાપ 





ઉગષેદકૂધાત 


[પ] 


વિષમતાનું આપણુને ભાન કરાવે છે. પ્રષ્ટનાશ પણુ વિષમ તો 
છે. “ વિષમ '* તેતું તદૂજાવ “ વસમુ*' લાગે છે. કોઈ વસમી 
આપત્તિથી હદય ધાયલ થાય ત્યારે કદુ થઈ દ્રવે. પણુ કાન્તનાં 
કાવ્યોમાં માત્ર આમ થતુ' નથો. તેમનાં કાવ્યમાં માત્ર અસલ 
વિષમતા એ વિભાવ નથી પણુ એ વિષમતામાં અન્યાય છે, તેમાં 
જગતની યોજનાની અપૂણુતા છે એ સામે કવિમાનસની ફરિયાદ 
છે, પોકાર છે, અતે એ અન્યાય સામે કવિમાનસ લડતું લડતુ* 
કરણુ નિષ્પન્ન કરે છે. તેતો નાયક એ વિષમતા સામે યુદ્ધ 
કરતો સહેદયમાં સમભાવ, આદર, બલ અતે આશ્રય ઉત્પન્ન 
કરતો વિપત્તિ પામે છે. કરણુમાં વીર અને અદ્‌્ભુતના મિશ્રણુથી 
શવ્યતા આવે છે. ચકરવાક અને ચકવાકી રાત્રિવિરહમાં દીન 
થઈને માત્ર કલ્પાન્ત કરતાં ચીતર્યા” હોત તે! તેથી પણુ કરણુ 
નિષ્પન્ન થાત પણુ આ યુગલ એમ ન કરતાં વિષમતા--અન્યાયની 
સામે સર્વાત્મથી લડે છે અતે એમાં પોતાના ઔહિક “જવનનો 
નગ _ આપે છે.[ “ વસન્તવિજય 'માં પાંડુના ચરણુથી માદ્રીને 
કૈલ્પાન્ત કરતી ચીતરી હોત તો મૃદુ કરણુ નિષ્પન્ન યાત પણુ 
કાવ્યમાં એ અ'ધ ચેતનહીન અથજીન વસન્તબલ સામે યતો, 
તરક્ડિયાં મારતો અને અતે માનવ મર્યાદાને વશ થઈ મૃત્યુને 
ભેટતા આપણે પાંડુને નેઇએ છીએ. “ અતિન્ઞાન 'માં સદદેવ 
એ જ રીતે પોતાના જ્ઞાનની વિષમ મર્યાદા સામે લડતા અને વ્યય 
મયત્નો કરતો કરુણુ અવસ્થામાં ડૂબે છે. “ મુગતૃષ્ણા 'માં ગી અને 
“કલ્પના અને કસ્તુરીમૃગ 'માં મૃગ વસ્તુસ્યિતિની સામે થઈ શક્ટે 
તેમ નથી પણુ એ સ્થિતિના અન્યાય સામે કવિમાનસ એવો જ 
ક્ષોભ અને તડકડાટ અતુભવે છે. આ રીતિ આપણાં ડાવ્યશાસ્માં 
સજુટરપે સ્વીકારાઈ જણાતી નથી. આ કરષણુ, વીર અને અદ્ભુતના 
મિત્રણુયી સામાન્ય રીતે * ડરુણુ' ગણાતા કસ્ણુથી ભિન્ન 
પૂ,ષ્‌ 


ન 








[૬] પૂર્વાલપ્ય 


રસાસ્વાદ આપે છે અતે પશ્રિમમાં દ્રેજિક (દતા ) ગષાતા 
રસને વધારે મળતો આવે છે. પણુ આ પ્રકારને ક્ષોજ્ન આપણાં 
કાવ્યોમાં ડાઈ રીતે અસ'ગત નથી. રટ સ્વીકારાયા વિતા 
પણુ તેની ઝાંખી ઘણી જગાએ થાય છે. ખીશન્ન દાખલા ન 
શોધતાં કડી શકીએ કે કચમિથુતમાંના એકના વધથી આઘકવિ 
વાલ્મીકિનો શેક શ્લેકત્વતે પામ્યો તેમાં આવો જ ક્ષોભ અતે 
પુણ્યપ્રકોપ હતો. 


કર્ણુતા શામક શાન્ત છે. શોકથી ક્ષુખ્ધ થયેલુ' હધ્ય 
પ્રાઈ મહા સત્યમાં સાન્ત્વન શોધે છે. જગતની વિષમતાથી 
ક્ષુબ્ધ થયેલું હૃદય વધારે ઊ'ચે ચડે છે અથવા આત્માતા 
ગહનમાં વધારે ઊ'ડે ઊતરે છે અતે એવુ કોઈ વિશાલ સત્ય 


શૈધી કાઢે છે જેમાં વિષમતાના બન્ને વિરોધી અ'શેતુ' સમાધાન 
થઈ જાય. 


કાન્તમાં પણુ એ જ રીતે શાન્ત પ્રગટે છે, તેમને વિરે- 
ધતુ' સમાધાન થાય છે. જગત પરતી અપૃણુતાએ। સ્વામીના 
ધામમાં પૂણુ થવાની છે એવી એમને અથલ શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન યાય 
છે. આ શ્રહ્ામાંથી કાવ્યનાં * સ્ક્ટિકવિશદ' “ શાન્ત મદાશિવ 
નીર ' અવતરે છે. પણુ દવે એ નીર એસરી ગયાં છે. મ'ય* 
નના તાપમાં તેનાં ખલ વિપુલતા સૌસાઇ ગયાં છે, કાવ્યની 
મધુરતા એની એ જ છે પણુ સ'ગૌતતુ* પ્રાધાન્ય, વિસ્તારની 
અલ્પતા, પ'ક્તિઓનાં પુનરાવતનોા વગેરે સોતની ક્ષીણુતાનાં 
ચિહ્દો જણાવા લાગે છે. વળા ક્રિથન સંપ્રદાયના વિચારો અને 
ભાવનાઓને ખને ત્યાં સુધી મૂળ રૂપમાં જ રાખવાના આપ્રહથી 
અને કથિત ધમચાસ્રની કથાના અ'તગત ઉલ્લેખથી કેટલાંક 
કાવ્યો સામાન્ય ગુજરાતી વાચકને રસેોદ્બોધક યઈ શકે એવાં 


ઉષેપ્દ્ધપ્ત [૨૭3 





નથી. *કાડિંતલ ન્યુમેનની પ્રાર્થના' કે “સખીને આમ'ત્રણુ' 
જેવાં કેટલાંક સ'ગીત કાવ્યોમાં અદ્જુત સધછાતા મળી છે; પણુ 
ર્સતું' અધિકરણુ અનેક સૈકાથી સિદ્ધ થયેલુ* વાચકર્તું હેદય છે 
અને ગન્૪રાતમાં ક્િથિન સ'ગ્રદાયના વિચારે! અને શાવનાએ। એના 
મે સ્વરૂપમાં હછી રસેોદ્ભેધક યર્યાં નથી. , 


કૅેડન્તની એ ગહન સરસ્વતી એકાએક કેમ લુપ્ત થઈ ગર્ધ ! 
--ગહદન શખ્દ એમનાં કાવ્યોને બરાબર યે!ગ્ય છે, એમના અનુ- 
ભરવા ગઠન છે, એમનાં મન્થનદુઃખેો! ગઠન છે, એમનાં કાવ્યામાં 
ભરાવા ગઠન છે અતે એમનાં કાવ્યોમાં એ શખ્દ ન વારવાર 
આવે છે.--એ ગણન જલે એકાએક ડેમ અટટી પડયાં! “ગ 
માગ્યા વગર સ્તોત્રો! ઉપર સ્તોત્રો વરસાવતા ' મેઘ કેમ અદસ્ય 
થયો! કાન્તના કાવ્યરસનું વિરેષ પાન કરવાની ઇચ્છાના ૪ 
આ ઉદૂગારે હોપ તા તેતે માટે કઇ કહેવાતુ' નથી, એટલુ જ 
3 એ ઉદ્દગારો સ્વાભાવિક છે. પણુ ને એના ગભ'માં કાન્ત 
ઉપર «રા પણુ આક્ષેપ હોય તો તેનો ઉત્તર આપવે। નેઇએ,ક 


* આવે પ્રશ્ન અ'મેજ કવિ કોલ રિજ વિરો પૂછાયો છે. તેધી તેતે 
વિરો જરા વિશેષ લખવું અપ્રસ્તુત નહિ ગણાય, તેણે 10 430186 
ગઠા0૦૪ ઠરીને એક અદ્વિતીય કાવ્ય લખ્યુ" જેનો. નુ સેકસપિયરથો 
પણુ વધારે ચમત્કારી ગણાષ ૪. ત્તે પછી €0ત્તંકદડઇહાં અતે અિપરણડ 
387 બે કાવ્યો આર'ભ્યાં પણુ કદી તે પૂરાં કરી સકયોદ નહિ, કેટલાક 
વાચક તેના કાન્યની સ્તૃતિ કરી પછી તરત જ પ્રશ્ન પૂછે છે ૬ ' પણ 
તેભ વધાર ડેમ ત લખ્યુ”? ન્તે તેણે વરસોવરસ એવું એકાદ કાવ્ય *જ 
આપ્યુ' હોત તતો અ'ગેછ સાહિત્ય કેટ્ડું સય થાત ?' આ અણુ- 
સમજના પ્રશ્તને અણુસમઝને1 ઉત્તર મળી રહે છે. ડોલરિજે 
પછીની વયમાં અદ્દીણુસેવન આર'્યુ,, તેની કર્તન્યબુધ્દ્િ તનેખળ 
થઇ ગઇ, તેતૌ કલ્પનાની પાંખ તખળી પડી ગઈ, અતે કાવ્યના પ્રયનેા 





[૬૮] 


મણિવાઇના જીવનના બતાવો ટાંકીને એમ કહેવું સહેલુ' છે 
“કે તેમણે પ્િલસુદ્દી અને ધર્મની શોધમાં ન પડતાં કાવ્યમાગે જ 
પ્રગતિ કરી હેત તો વધારે સારું. પણુ આપણે નાણુવુ* નેઇએ 


બધા નિષ્ફળ ગયા. કોલરિજને! મિત્ર વ્રઝવર્ય મહાત કવિ થઇ ગવા 
અને કોલરિજે પોતે કાવ્ય છડી તત્ત્જ્ઞાન હાથમાં લીધુ”. પછી તેની લાંબી 
જીવનસ*ઘ્યામાં અફીણુતુ* સેવન, મિત્રો સાઘે ઝધડા અને વળી પુનઃસ'બ'ધ, 
દૈશાન્તરમાં રખડપટ્ટી અને પાછુ* સ્વદેરાગ્રમન, વ્રતો અને તરતભ'ો, થોડી 
સ્વસ્થતા અને પાછા લેષલા નિરાશા સિવાય કશુ” રછું નથી. 

પણુ કવિમાનસને સમજનાર ટીકાકારે તેતે ન્યાય શ્રાપ્યે! છે. તે 
કરે છ કે એક નવું કાગ્ય લખવામાં જ કોલરિજને શ્રમ પડયો તે એટથો 
બધો હતો કે તેની બર્ધા શક્તિ તેમા જ ખપી ગઈ. અને માણુસતી 
શ્રક્તિને મર્યાદા ન હોય એવું કદી બન્યુ” છે 1 

આ આખે પારિમાક્‌ ઉતારવો ઉચિત પાર્‌' છુ%-- 

“ 1 દૌડ 18 ધ ૦100૫50, ૦" તદ 10051 લાળ 00 
ઊ8વે€ ૦૦૧૫લાછુ 7 013 ૦00 810 દાંડ [0111 1116 
810% ૦ 0૦1લંવેછુ' કડલ્વૃુપણાદ 00૯0100101૧. 1)॥1 
૨0૫8 ૧૪૯ [018000 118 જ લ્ત:લ્ડ8 16 18 જડ: ૦1૪5613 ૯5 
141 10 10 €૦ાલ્લાં₹11)1 જ'દા118 ૦૪0 100010'5 1116038110 10 
1705૫0૯ જ 8૫00053101 ૦ 100010૧ બા ધ [મભ 1 
110 ક#પાલંલાદ ડાલ; કરલે, પત્તભ્સ, 1.--1100 100 કાં€ 
8₹281લપૈ, દ 19 1018ધ 1) 8£3॥6્લ્તૈ--18 ૧૦ લે 101 
8110038 11૯€0588011% ૯1186 4 0100, 130 ૦9ધૌલ# 100૫૬, 
161 પ8 લાતૃપાંત્ટ 11, 11 1 001 10100 0091011100 100414 
પરાળ, ઉ ડિપ લ ધ૦ [૪૪૦૪ ૦ીભ્ક 1003" 10% 100 
10070 લૌ 5૯8 વૈ £૦ ત લોર ૨5100561011 
1પ લોઇછુટવે ૫1008 રડ પ્ત ધલ્ક,..............ક પોંક 


પૂર્વાલપ્પ 





૩પોદદઘાત [6૯] 


કે એ કાવ્યો પણુ, જે સત્યની ખોજ તેએ કરતા દતા તેમાંયો 
«૪ ઉદભવતાં હતાં. અને એ સત્યની ખાજે જ ધમમયનનુ” રૂપ 
પકડયું. સમણિભાઈના પત્રોમાંથો સાબિત કરી આપવુ સહેલુ છે 
કે કેવળ આવેરામય ન બતી જતાં તટરથ રહી વસ્તુએની પરીક્ષા 
ઢરવાની તેમશું રેવ પાડી હોત તો તેમને શ્ને ગુન્‍્ટરાતી સાહિત્યને 
ઘણા લાભ થાત. પષ્ુ વસ્તુએ સાથે સર્વાત્મથી સમભાવ 
કરવાની રેવધી જ તેમનું હદઘ સમૃદ્દ બનતુ? જેનાથી ત્ેમર્ના 
કાવ્યો વિચાળ સમભાવવાળાં અને માત્ર પરલક્ષી ૪ નહિ પષુ 
જમલ્લક્ષો થયાં છેન- 


દ૬પછટ્લ્ડ ૬0 ઉત્તાંડંપ 1 ( ઊપ્તંડદઉઇલ ) ર ૧૪૫૩ 
પછાંઇઝ પછુઠાઇડ કાર૦ાઇુલસ કર્ઘેજ્જ્કાતધ્ડ 11218 001110; 
છછુરાડદ પદર 810 & 7001તલાતટ પાવેલ" પો 
પોૉઇછુક ઇલોળરજીુ જદ દલ 40, ધોલાઈ ૦€૦08€0110110૯8 
પો ઇટ છોળદ દોય પળ 0૩૦.” 8 ઠત્ધોપ? ઉપલ” 
-0૦૫૦, ડપવૉલ્ક 108 1.ધ્ટા ૦. ૪, 292, 9૮8. 

4 કાન્ત પોતે જ એક પત્રમાં લખે છે;-- 

“1 16૪૯ 10તે ૩૦૫ 10 દર્ઘાદ-તે[શ9 ૪8૪૦0૧01 
ધળ 1 ૭ ૪૯૯૪ 700765501૯. 71617 0તે ૬તદ1૦ઘ૯ 
ધમક 88૯006 10૯ ઘઘવૈ 80003€81000૬ ] કર્ઝાછી?ઇ 0૦ 
થલે॥ા છુ? €00પ્તલાણ૦તઝ પંપોાઇક, ઉપદ પોડ 1 ધોળ 
43 0 કુર ધોઇ 1 ૦૧7 5૩04 ૦દાલ્ય]% ૪1૦% છાબ 
ધોાટમ્‌ ધોળત ૬00ઇ ૦ દ છાઝ ઈખંલાવેંડ ૯01. ઝત 
ઉંલ્ડાંવે, હ 46 ફૂાઝણ્ડ સાલીપલ્ડડ દ£૦ ૦૩૯૩ ર્લાુડ વાલા 
ઠર પ્રમત ૫૪૫૦૯૧૩01૯ £₹૦૭૪૦૦28૪૩ 400 ૪૪1૦115 વુ 0૦ .*' 

રળુન્તમાળા પૃ. ૨૯૩, શાધાન્તર માટે ન્તએ પ. ૨૯૪) આની 


[૭૦] પૂર્વાલપ્પ 


તેમતે! કાવ્યસ'ત્રદ્ન ઘણુ નાનો છે તેનુ' કારણુ તેમના 
જીવનમાંથી ગમે તે શોધીને ખતાવી શકાય. પણુ આપણે 
જણુવું જોઇએ કે કવિની સજ કરાક્તિને પણુ સીમાં હોય 
છે. હરકોઈ ઉત્તમ સર્જનમાં તેની શક્તિતો કેટલો વ્યય થવે! 
હરે તે આપણે શુ' જાણીએ ? તેમાં પણુ કાન્તને તા ખધી ખાળ- 
તર્માં નવું જ પ્રસ્થાન કરવાનું હતુ. તેમને જે ભાવો વ્યક્ત 
કરવાના હતા તે નવા જ હતા--૬જ સધી ગુજરાતી સાહિત્યમાં 
નહિ પ્રગટ થયેલા દતા, ભાષા વગેરે હછ તેને અનુકૂલ કરવાનાં 
હતાં, અતે એ સર્વ જેતાં કાન્તે જે કયું” છે તે કાંઈ ઓધું 
નથી. દલપતરેલીના ગ્રમત્તે જતા કરતા, તેમણે ગ્રથમ સવત 
કાવ્ય ' મારી કીસ્તી' ૧૮૮૬ માં લખ્યું. તે પછી ૧૮૮૯ માં 
ખાવીસ વરસનો ઉમરે તેો। સાહિત્યમાં નવો ચીજ્ઞો પાડનાર 
(વસનત વિજય ' સર્વાગસુ'દર ખહાર્‌ પડયુ. ત્તે પછી ૧૮૯૦માં 
* ચક્વાક મિથુન ' એવું જ ભ્ય. તે «૮ વરસમાં “ ઉદ્ગાર 
--નવા જ ભાવ નવી જ શૈલી, * દવયાની ' ગમે જ અરસામાં 
આર્‌ભાયુ', ૧૮૯૧માં પ્રથમ પત્તો સૌ. નર્મદાતુ' અવસાન 
“અતેએ વરસે થી. નરસિંહરાવ સાથેની વાતચૌતમાં મણિભાઈ 


સાથે સરખાવા અ“મેજ કવિ જીટ્સ વિશે મિ, બેડલીનો અજ્િમાય;-- * 

૬ ૪૯૭18 ઊળવે દલ 1000150 0 10107૯51 પાકર 
40 ૬ણ પજ 3૯ 82૫% ૦૪ પલત ર્ણ, 10 90 ૮૦૫૫૦૫૭ 
880૫ દ દળછુ, 8૦૦૦૩૪ 18, 1તલા 1ળકર્લાદ દ 
18, પ1 ૦૫૬ તીત્ડાં તો દાલ” 38 રક 008૪ [ક 
૪૦૫8૯ ધમ 810૯1૪, ૦૪ 100% 3 1 પણ 


ઉર વ1તવ્યૉ તલાલ '' ઉર્ઝાઉતતતે લ્લપર્્લુમ 01 
ટા ૪. 237. 





ઉચૃપ્દપપ્ત [૭] 


મહે 9: “પ્રાણ નાણુ એ કાગ્ય હું પરૂ કરીશ કે નડિ!” 
બસ અહીંજ કવિને સર્જનના ચાક , લાગ્યો. કોઈ કોઈ કવિ 
અત્યન્ત મ'થન, સ'વેગ, દુઃખના અતુભવથી જ કાવ્ય લખી શકે છે.%& 
જગતની વિષમતાના ્ચિંતતનાં મહામ થનો સિવાય, સહદેવનું અને 
પાંડિનુ' દુઃખ સમભ્રાવથી ભોગવ્યા સિંવાય, એ કાવ્યો એટલાં લ્ય 
બન્યાં હેત રે અને એ દુઃખો, એ મથતો, ,શોગવવાની શક્તિને 
શીમા હેય તો તેમાં કોનો દોષ કાઢવો! ? એટલાં ગહત સુ'દર્‌ 
કાવ્યો એટલાં ગહન દર્દી સિવાય નથી ઉદ્લવતાં અને એ દરોના 
ચાક લાગે છે એ પણુ, કાન્તે કરણુ ટાવ્યોમાં નિર્પેથી વિષમતા 
જેવી એક કરણુ વિષમતા છે. અને જેમ કાવ્યમાં તેમ જીવનમાં 
એ વિષમતા સામે પણુ કાન્તે ભવ્ય ત્રયતેનો કેયા છે એ તેમના 
જવનમાં સ્પછું જણુ।ય છે. 

એમના ભયનોનુ - કળા સવગ્રાહા થયું સયો એ ખરુ પણુ 
ભતુષ્યની મહત્તા તેના મ'ચનના પુસ્ષાર્થાચી માપવાની છે, તેના 





* કરી સરખાવે! કીટસ વિશેતાં મિ. બેટલીત] વાકયે!શ-- 

“ ઉપ દઇ ૦૬ [ળે [૦૬ ઉલ્હાઇ ] 1 ૪૦૪ 
દસ૦૫છ 03૦ દવે ક૦ 11070૫5ાંક ર્ષ્ાઇ, કડર્લ 
118 8૨૦૦૫ હ્ાર્ત 0102 છલ્ડાઘી પ કાલે 18 ધોડ૦ પ0 
1પ ઊલ દલ દીલ 2૯3₹૯₹ ૦ દ૦€ 71103[29 
[ 6 ઉ8લ્&19% ]. 114 દ 18 ૪૦0 દ૦૫દોર 940 1ડ 
ઉળા01% ધલ. 21:36, 0૯૯%05€ પ]€ 0૦૯૪ ૮40106 ૪૦01 
46 11૯૬૩ 10 ૦૦05065 6૦ કપર્દિર” 9ર ૪૪100ઘઘ1લક,.. 
કઠે, 1સ ઉ £૯૦૦॥ર્ત 4૯0, 11 તવ છદ્રાંર ડળ 1દકઊ, 
0* દ 1લ48£ તણ લળત્લ [1 ઉ૩ડુલ૯ઇડ 00૬ ૭૪૯ છું, ” 
0્ઝાવત્ત 1.૯૦૬૫૫્લ્ર ૦ ₹ ૦૦૪૪. ૪8* 230-351. 


[૭૨] ચૂર્વાલાપ 





જૂળથી નદિ. અને એમણે સ્વીકારેલો ધર્મસ પ્રદાય આપણુને ત્રાલ 
થયો! નથી એટલું જ, બાકી એમણે સ્વીકારેલાં મ'તવ્યા તો ઘણાં 
અશાં સનાતન સત્યનાં જ છે અતે એ જ એમણે પોતાની અમર 
વાણીમાં ગાયાં છે. 


અતે આવાં મથતો એ ફ'ઈક આ યુગતું લક્ષણુ નથી? 
પશ્ચિમમાં પણુ મહામન્યનમાં પડેલા કવિએતનું' આમ જ નયી 
ખન્યુ' ? ઈબસેને તપ અતે આનદનો સમન્વય કરવા કેટલા પ્રયતો 
કર્યા, તેમાં તેતુ' ખળ ધટતુ' જ ચાલ્યુ, તેણે જેતે સમન્ત્રય 
માન્યો તે કોઇએ સ્વીકાર્યો નથી, અને તે પોતે અ'તે કેટલાંક વરસે 
ગાંડા રહી મૃત્યુ પામ્યો. ગોગોાલે ધણું જ આશાજનક ઠાસ્યતું 
મહાકાવ્ય આરભ્યું, ધીમે ધોમે તે કલા તરક ખેદર્કાર્‌ બતતો 
ગયો, છેવટે તેની પ્રતિભા પ્રેતાવાહનતા અમમ્યવાદમાં ગુમ થઈ 
ગઈ, નિશ્ચે પણુ આવા જ મહામન્થનમાં પડી શુદ્ધિ ખોઈ બેઠો, 
આપણુ જમાનાની એવી મહામન્યન નિમગ્ન ખે વ્યક્તિઓ? પ્રથમ 
નમદાશ'કર કવિ અને પછી મશિશ'કર રત્તજ ભટટ. તમંદારાકરની 
ખુદ્ધિએ પણુ ઊથલા ખાધેલા. સદ્ગત ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠીનું 
પણુ એક પકારતું સમન્વયનુ' મ'થન ગણીએ-ને ક ખરૂં મ'થન 
સર્ર્વતીચદ્રતુ' હતું અને કર્તા તટસ્થ વધારે હતા, અને મ'થન 
હૃદય કરતાં ખુદ્ધિતું વધારે હતું. એમતો સમન્વય પણુ ડયાં 
સર્વર્વીકાય થયો છે? આ યુગ જ કાંઇ એવે! છે. હજી વધારે 
ભોગ માગતા હશે. * 

સર્વ નનેતાં પૂર્વાલાપ વિપુલ ત્રન્ય નથી છતાં તેનું સ્થાન 
આપણા સાહિત્યમાં અપૂર્વ છે અતે ગુજરાતી સાહિત્ય ન્યાં સુધી 
વ*ચાશે સાં સુધી તે ટકી ર્હેરો તેમાં સ'શય નથી. તેતુ માધુયષ 
તેના ઉન્નત અને ગઠન ભાવો, તેતી લક્ષ્યવેધી તરગમય શૈલી, 


ઉચેપ્દપાત કિ [છ૩] 





તેતુ' સસ્‍'ગીત સર્વ અતુપમ અને ભ્યનુત્તર્‌ છે. 

અને એ કાવ્ય જે કવિડઝવનમાંથી પ્રસયું છે તે જવન પણુ 
તે કાબ્યમાં એવુ* «૪ સુરેખ ગ્રતિર્બિનિત થાય છે, વ્યક્તિની 
પરિસીમા તજી કાન્તે વિશાલ કલ્પના અતે સમભાવથી «૪ગતમાં 
ગૂહ રહેલી વિષમતા જેઈ તે તેમતું કાન્તદચિત્વત છે, એ 
જગતની વિષમતા માટે તેસા અ'તર્તાષતું તપ તપ્યા તેથી તે 
આપણા પૂન્ય છે. એ અનુભવને સુંદર સવ'મ્રાલ વાડ્મયમાં 
તેમણે મૂકયો તે તેમની કલાશકિત છે. અને તેઓ સ'સારનાં મહા- 
મ'થનોની યાતનાથી મ્રક્ત થઈ પોતાના ઇજ જીવનમાં ગયા છે એમ 
વિચારીએ છીએ ત્યારે 


આજે અન્ય પ્રકારે આ માથૂ' નમે 
નમતો સાથે આત્માનો એ તત્ર ને! 


ત્તા. ૨૮-૯-૨૧ 


ગૂજરાત મહાવિઘાલમ રામનારાયણુ વિ. પાઠક 
અમદાવાદ 


કાવ્યાની આતુપૂર્વી* 


પ્રસિદ્દ, બુદ્પ્રેકાશ ૧૮૮૯ ઓગસ્ટ 
સૃણ્િસૌ'દષ'થી મન ઉપર થતી અસર 


રમા, ૧૮૮૭, કાનન્‍્તમાલા પત્ર ૯૦, પત્ર ૬. ) 
કલ્પના અને કસ્તૂરી મૃગ. 

સ્વર્ગગ'ગાને તીર. પ 

પ્રિયા કવિતાતે આશ્વાસન. કાન્તમાલા* પત્ર ૬, જા 


મારી કીસ્તી, ૧૮૮૬. થી કરણાશ'કરની પ્રત.પ 
ગ્રો, દાકોર 


મૃગતૃષ્ણા 
અતિત્તાન. વસ*ત વિજય ઉપરતી મકરન્દની #? 
ટીકા, પૂર્વોલાપ પૃ. ૧૬૬. 
વસ'ત વિજય, એપ્રિલ ૧૮૮૯, કાન્તમાલા 
ગ્રે. ઠાકોર 


પત્રો ૩, ૪, ૫, 
મિત્રને આમતન્ત્રણુ 


* ખને ત્યાં સુધી ર્ચાયાના સમયથી કમ નષ્ઠી કર્યો છે અને તે ન 
મળ્યે ત્યાં પ્રસિદ્િતા સમયને] આધાર લીધો છે. તારીખ, મહિને।, સાલ, 
ખર્ધામાંથી જેટલુ” નકકી થઈ રાકયુ* તેટલુ" આપ્યુ' છે અને ન્ન્યાં એ નકકી 
સ થઈ રપ્યુ' ત્યાં અસુક અય્સપતાં કાવ્પેડ કૌ'સ કરી ભેગાં મૂડમાં છે. 
દરેક પ્રસગે સમયનિણુંયતુ' પ્રમાણ ર્ટાકયુ* છે. 


૧, કાન્તનાં લગભગ બર્ધા કાવ્યોની નકલોની એક ચોપડી થી કરૃણા- 
શકર પાસે છે અને તેમાંનો ધણાંખર્શાની નીચે સ્પ્યા સાલ કૈ તારીખ 
માપી છે, આ ચોપડી પ્રો. ઠાકોર નઈ ૨, એક બે ડૈકાણે એમાંતી 
તારીખ વિસ્મૃતિને લીધે ખોડી જણાઈ ત્યાં 9, ઠાકોરે તે સમયના 
કાગળાને આધાર સુધારી છે. 


૨, કાન્તમાલામાં ' કાન્તની પતધારા'નો વિ્નાગ્ર ૩ તેમાંતા પવોતે! 
અહીં “નિંદર છે. 


કાવ્યોના આપતુપૂર્વા [૭૫] 





રાજહુ'સને સ'બાધન. ન્નન્યુઆરી ૧૮૯૦, યુગધર્મ ૪, ૨૭૭. 

મત્તમયૂર. પ્રસિદ, એકટોબર ૧૮૯૦ બુદ્ધિપ્રકાશ, પણુ લખાયેલું 
તે પહેલાં પ્રો ઠાકોર 

અથુને આવાહન ૨૮-૫-૯૦ પહેલાં. 

ર્તેહશ'કા ( મૂળ કોમલ ઉપાલ'ભ ' ) ] કાન્તમાલા પત્ર ૯ 

ઉદ્ગાર. ઔગસ્ટ ૧૮૯૦ ખુદ્ધિપ્રકાશ. પરતી ટીપ. 


ચકવાક મિથુન. ૧૮૯૦ ની ષહેલી ટર્મ. યુગધમ ૪, ૨૭૬. 

દેવયાની ૧૬-૧૦-૯૦ પહેલાં. કાન્તમાલા પત્ર ૧૨. 

રૃતિને ત્રાર્થના. ૨૨-૧૨-૯૦. યુગધર્મ ૪, ૨૭૭, 

ઉપહાર, ૧૮૯૧. યુગધમ ૪, ૨૭૬, 

વિધુર કુરગ. ૧૨-૧૧-૧૮૯૧ ના અરસામાં. કાન્તમાલા પત્ર 
૧૬, ટીપ. પ્રસિદ્ધ આષાઢ ૧૯૬૫ વસ'ત. 


પ્રમાદી નાવિક, પ્રસિધ્ધ, જ્યેઇ સ*વત ૧૯૬૫, વસ'ત. લખેલું 
ઇ. સ. ૧૮૯૧. ચાન્સ* 


માતસસર. સ'વત ૧૯૪૯ના કાર્તિક્ના જ્ઞાન દશષનના અ'ઝમાં 


મ્રસિષ્ધ યયુ'- ૪. સ. ૧૮૯૨. પ્રો, ઠાકોરનો 
ખાનગી પત્ર. જ 


ગ્રણુયની ખાતર જ પ્રણુય. ૧૮૯૩. યુગધર્મ ]) 
જ, ૨૭૬. ત્રસિદ્દ, સ. ૧૬૪૪ના 


ચોષના સઞાનદરાનમાં. તો. ઠાકોરનો 
અગતિગમન. પ્રસિષ્ધ, સ. ૧૯૪૯ ના 
ભાદ્પપદદતા જ્ઞાનદરા'નમાં. | ખાનગી પત્ર 
મ્રણુયવચન માટે મ્રાચ'ના 1 


સ્નેહ માટે સ્વ્ગ'ત્યાગ 
* સૂંછ * નિરોરા નાવિક,' લખેલુ" ૨૮૯૭ એમ પ્રો. ડાકોર કહે છે. 


જીએ! પ્રસ્થાન પુ 2 અ'ક ૧ ". ૪૬. પણુ વસન્તમાં કાવ્ય છપાયુ' તેમાં 
કાન્ત પોતે ઉપર પ્રમાતે સાલ આપેલી છે, ક 


[૭૬] પૂર્વાલપ્પ 


ત્રણુયમાં કાલક્ષેપ, ૧૮૯૫-૯૬. પ્રે, ઠાકોરને! ખાનગી પત્ર. 

સુગ્ધાને સ'માધન. ૨૪-૮-૯૬. શ્રી. કરણાશ'કરની પ્રત. 

વત્સલનાં નયને, ૬-૧-૯૭ કાન્તમાલા પત્ર ૩૩. પૃ. ૩૪૧-૪૨, 

આશા ગીત. ૧૦-૩-૯૭, કાન્તમાલા, પત્ર ૩૬ની ટીપ. શ્રી. કરુણા- 
શ'કરની પ્રતમા ૧૦-૪-૯૭ છે. 

અજ્ઞાન સખા પ્રતિ. ૨૭-૩-૧૮૯૭ પહેલા. કલાપીના પત્રો 
પત્ર ૧૨-૫ પૃ. ૧૬. કાન્તમાલા, પત્ર ૩૯, ટીપ. 

રજની માગણી. ૨૧ કે રર માચ ૧૮૯૭. કાન્તમાલા, 
પત્ર ૩૬, ટીપ. થ્રી. કરુણાશ'કરની પ્રતમાં ૨૨-૪-૯૩. 

પડેલા સ્નેહીને પ્રત્યુત્તર, ૨૩-૩-૯૭ ના પોસ્ટકાડમાં, કાન્તમાલા, 
પત્ર ૩૫, ટીપ. 

વિપ્રયાગ. ૨૭-૩-૯૭ પહેલાં. કલાપીના પત્રો, ૧૨-૫. 

પ્રિયાને પ્રાથના. ૧-૪-૯૭, શ્રી કરણાશ'કરની પ્રત. જીઓ 
કાન્તમાલા પત્ર ૩૬ની ટીપ. 


અનામી નામ, ૧૦-૪-૯૭. શ્રી કસ્ણાશ'કરની પ્રત. કાન્તમાલ!, 
પત્ર ૩૭, ટીપ. 


પુરાની પ્રીત, ૧૬-૪-૯૭. થ્રી કરુણાશ'કરની પ્રત. 
બહાલાંઓને પ્રાર્થના. ૨૫-૪-૯૭. શ્રી. કરૃણાશ*કરની પ્રત. 


ગાનવિમાન 1 ગ્રાણુલાલના અવસાન (૧૬૮૯૮) સમયની. 
મિત્રને નિવેદન ગ્રા. ઠાકોરનો ખાનગી પત્ર 


સ્વર્ગગીત. ૧૩-૪-૯૮ પહેલાં, કલાપીના પત્રો. ૩૯-૩૨, 

પવિત્ર ભોજન, રપ કે ૨૬ માર્ચ ૧૯૦૦, થી કરણારા'કરની 
પ્રતમાં પ્રો. ઠાકોરની ટીપ. 

વ્હાલાંએને ઉપદેશ. મણાર, ૨૪-૫-૦૧ને। શ્રી, કરૃણાશ'કર ઉપરનો 
કાન્તતેો પત્ર, 

1ખેરાદરાને પ્રાર્થના. ૨૫-૫-૦૧, કાન્તમાલા પૃ. ૨૮૫. 





કાવ્ધાની કાત્તુપૂર્જા [૭૪] 





ર 


ચન્દાને સાધન. ૧૯૦૧ માણેકઠારી પૂનમ. યુગધર્મ' ૪, ૨૭૭ 

વસ'તને પ્રાથના. મસિદ્ધ ચૈત્ર ૧૯૫૮ વસ'ત, ૧૯૦૨. 

ખાલસ્દન. મે ૧૯૦૨. શ્રી કરણાર'કરની પ્રત. પ્રસિદ્ધ શ્રાવણુ 
૧૯૫૮ વસ'ત્‌. 

પ્રભુ પ્રાથના (પૃ. ૭૭ ). ૨૮-૬-૦૨. શ્રી કરણાશ'કરની પ્રત. 

પદ. (વ્હાલાંઓ શા માટે સતાવે.) ર્હ-૬-૦૨. કાન્તમાલા 
પ૫. ૨૮૬. 

મહેમાનોને સ'બાધન, ૧૯૦૨. થ્રી મુનિકુમાર, 

સ્વર્ગસ્થ દેવીને ગ્રાથ'ના | કાન્તમાલા પૃ. ર૮૭ 


૩૦-૬-૦૨. શ્રો કરૃણાશ'કરની 
સાગર અને શશી ત્રત. પ્રસિદ્ધ આષાઢ ૧૯૫૮ વસ'ત, 


પ૬. ( દીન ઉપર દયા કરને. ) ૧૧-૫-૦૩. કાન્તમાલા પૃ. ૨૮૭. 
શ્રી. કરુણાશ'કરતી પ્રતમાં “નાના ગોપનાથ. 
૩૧-૫-૦૨ ' જણાવેલું છે. 

પશ્ચાત્તાપ, ૧૧-૧૦-૦૩, શ્રી ડસ્ણાશ'કરની પ્રત. 

કલાપીને સ'બાધન પ્રસિદ્ધ, કલાપીતે! કેકારવ ૧૯૦૩. 

વ્ઢાલાંતે આરામ. ૧૯૦૩. શ્રી કરષુ।શ'કરની પ્રત. 

સનેઠગીત. નવે'ભર ૧૯૦૩. કાન્તમાલા પૃ. ૨૮૬. 

સદાને! સદશો. પ્રસિદ્ધ ન્યેષ્ઠ ૧૯૬૦ વસ'ત. ૧૯૦૪. 

કૅસુમની બિમારી, ૧૯૦૪. શ્રી કસ્ણાશ"કરની પ્રત. મસદ્દ શ્રાવણુ 

૧૯૬૧ વસ'ત. 
કાર્ડિનિલ ન્યૂમેનની પ્રાર્થના, પ્રસિદ્ધ પોષ ૧૯૬૧ વસત. ૧૯૦૫, 
યેશુ પ્રાર્થના. ( ખૂ. ૮૮) ૧-૪-૦૫. શ્રી કરણાશ"“કરતી પ્રત. 
ર મ્રસિદ્દ, ભાદ્ષદ ૧૯૬૧ વર્સત. 
તર સપ્તપદી, ૩-૬-૦૬ પહેલાં. કાન્તમાલા પત્ર છપ. 
એક પ્રશ્ન. ૧૯૦૬. શ્રી કરુણાશ'કરની ગ્રત. 


[૭૮]  પૂર્વાલપ્ષ 


હિન્દી વીરેતે સ'બોધન ] ૧૯૦૬-૦૭. શ્રી મ્રુનિકૃમારતો 


પત્ર, 


વ્હાલાંએતે ઉપદેશ 
ગ્રા્યના અને પ્રતિષ્વનિ 


સખીને આમતન્ત્રણુ. . [ મૂળ “ પ્રિયાને આમન્ત્રણુ ' ] ૧૯૦૭. 
શ્રી, કરણાશ'કરતી પ્રત. 

પ્રભુની પાઠેશાલા ૧૯૦૭-૮માં સાંભળેલુ”, 

હૃદયગીતા, પ્રસિદ્ધ કાર્તિક ૧૯૬૪ વસ'ત. ૧૯૦૭-૦૮. 

અપાવર્ણુ પ્રાથના, ૧૯૦૮. પ્રસિદ્ધ માગ શીર્ષ ૧૯૬૪ વસત. 

કાન્તનો સ્મરદશા અને સલીમશાહ નાટકનાં ખીજા* સ'ગીત કાવ્યે!. 
૧૯૦૮-૦૯ શ્રી મુનિકુમાર.* 

શામ 


મ્વિકલે 1] ૧૯૦૮-૦૯. શ્રો. સુનિકુમાર* 

પ્શ્િરસ્તુતિ ૧૯૦૯ શ્રી કરણાશ*કરની પ્રત. રી 

ઈલ્લુ' આલિંગન. ૩૦-૪-૦૯ના કાન્તતા પત્ર સાથે, શ્રી કરણાશ” 
કરતુ દધ્તર. 

સામ. ૩૦-૫-૦૯ અતે ૧૩-૬-૬૯, કાન્તમાલા પૃ. ૨૮૩. 

અનન્ત સહચાર્ની પ્રાથના. ૧૨-૬-૦૯, કાન્તમાલા પૃ. 2૮૬* 

નવલ નિવેદન. ૨૭-૭-૦૯. શ્રી કરણાશ'કરની પ્રત. 

અનન્ત વાત્સલ્ય, પ્રસિદ્ધ આશ્ચિન ૧૬૬૬ વસનત. ૧૯૧૦. 

નમન ગ્રાયના, ૧-૧૧-૧૦. શ્રી કરણાશ'કરની પ્રત. 

હિંદપર્‌ આશીર્વાદ. પ્રસિદ્ધ કાર્તિક ૧૯૬૯ વસ'ત. ૧૯૧૨. 

પતિપત્તી સ'વાદ 


કાન્તાની પ્રાર્થના ; ૧૯૧૩ શ્રો મુનિકુમાર, 
સ્મરદશા 


પરિષત્સત્કાર. ૧૯૧૬. થ્રી સુનિકુમાર. 

તારક સ્તોત્ર, શ્રી મુનિકૃમારતો પત્ર. 

મનોહર મૂર્તિ, પ્રસિદ્ધ નવે'ભર ૧૯૧૭. વીસમી સદી. 
હિંદ માતાને સખાધન, ૧૯૨૨. શ્રી સુનિકુમાર. 

અ'તિમ પ્રાર્થના. ૧૯૨૩. 


પાઠચર્ચા 


“ ચક્વાક મિથુન ' કાવ્યમાં પૃ. ૩૪ પ'ક્તિ ૭-૮ 

થપલ આખરની ક્ષણુ એ છર્તા” 

ઉભય છીવત એક થતાં દિસે 1 
તે પ્રમાણ છે, પૂર્વાલાપ પ્રથમ આઉભત્તિમાં જ નહિ પણુ ' કાવ્ય 
માધુય'માં પણુ એ જ પાડ હોવાયી પૂર્વાલાપપી આ આજત્તિમાં 
પણુ એ જ પાઠે આપેલો છે, પણુ સાતમી પ'ક્તિના સત્ય 
“છતાં ' સાથે આડમીતા “ દિસે થતાં ' પ્રાસ એટલે! ખધો પ્રકટ 
છે, ક આપા કાવ્યમાં ઝમાંઈ નછિ ને અહો ૪, આટલા સારુ 
લેખકે પ્રાસ જતો કયો હોય તે જરા વિચારવા જેવુ લાગે છે. 


* રૃવયાની * કાવ્યમદે પૃ. ૩૮, ૧૫ મી પ*ડિતમાં પ'કિતિના 
પહેક્ષો શખ્દ “ શે!ભિતા ' છે. પૂર્વાલાપ પ્રયમ આવત્તિમાં, અતે 
કાવ્મ ભાધુયમાં, આ જ પાઠ છે. પણુ “અરી જડપી 'શોશીતા”' 
છે, અતે છન્દને પણુ એ જ જેડણી ઇજ છે, માટે ત્યાં એ પાઠ 
મને પ્રણ લાગે છે. દે 


#મેનાવતીતુ' મૃત્યુ ' કાવ્યમાં બીજી પ'ક્તિમાં “ વિન્ષ્યા 
શિખર " પાઠે પૂર્વાલાપ ય્રયમ આજૃત્તિમાં તેમ જ શ્રી કરુથા- 
શ'કરની પ્રતમાં પણુ છે. પણુ ખરા રાખ્દ “ વિન્ષ્ય * છે, અહીં 
પ'ક્તિના સ'ગીતને માટે પણુ તે જ આવશ્યક છે, અતે કાન્ત 
આવા સુપ્રસિદ્ધ શબ્દમાં ભૂલ કરે નહિ એમ માતુ છુ, એટલે 
અહીં પણુ “વિન્જ્ય ' પાઠ રાખવો જઇએ એવે મારે મૃત છે. 


રા. વિ, પાઠક 


અગત્તિગમન 
અતિજ્ઞાન 
અદ્વેત 
અન'ત વાત્સલ્ય રલે 
અન'ત સહચારની પાર્થના 
અનામી નામ પ 
અપાવર્‌ણુ પ્રાથના 
અક્રતે આવાહન કે 
અજ્ઞાન સખા પ્રત્તિ ... 
અ'તિમ પાથ્ના 
આપણી રાત 
આયા ગીત 
આંતર સપ્તપદી 
ઈશ્વર સ્તુતિ કે 
ઉદૂગાર 
ઉપહાર 
ઉપાલભલ કે 
એક પ્રશ્ન 
કલાપીને સ'બાધન ... 
કલપના અને કસ્તૂરી સ્રગ,.. 
કવિતા દેવીને બરાર્થના ... 
કાંતની સ્મરદરા 
કાંતને સ બાધન 
કાંતાની માથ'ના 
કાંતાની સ્મરદશા 
કાંતાનો ઉહ્લાસ 


અતુક્રમણિકા 


૧૬૫ 
ન 
૪૪ 
હં 
૨૪૨ 
દય 
લ્દ્ર 
૪૬ 
પ૯ 
૧૫૫ 
૧૦૨ 


૨૩૬ 


૪ર 
૧,૨ 
૨૯ 
ને 
૬૦૫ 
૨૨ 
૨૪૨ 
૬૫૦ 
૬૫૩ 
૬3૨ 
૨૫% 
૨૪૯ 


કાડિ“નલ ન્યૂમેતની પ્રાર્થના 
કસુમની બિમારી 
ગાનવિમાન ભક 
ઘવાયલે। બુલખુલ 
ચઠવાક (મિથુન 
ચ'દાને સ'બાધન દે 
ચ'દાનો સદેશેા કા 
છેલ્લુ" આલિ'ગન નયે 
તારક સ્તોત્ર 
દેવયાની ર૯૦ 
ધમ વિજય 
નયન પ્રાથના 
નવલ તિવેદત સેમ 
પડેલા સ્નેહીને। પ્રત્યુત્તર... 
પતિપત્ની સવાદ 
પદ ( દીન ઉપર દયા કરને )» 
પદ (વ્હાલાએ શા માટે 
સતાવે॥ » હમ્મા 
પરિષત્સત્કાર 
પવિત્ર ભોજન 
પશ્ચાત્તાપ કેટ 
પુરાની પ્રૌત સિ 
મણુયની ખાતર જ પ્રણય 
પ્રણ્યમાં કાલક્ષેપ 
મણુચવચન માટે પ્રાથષ્ના 
પ્રભુની પાઠયાલા 


ક 


૮૦ 
૨૪૫ 
છટ 
છ્જ 
૩3૨ 
«દૃ 
૬૩૩ 
૧૬૮ 
લટ 
૩3૭ 
લ્ડ 
95છ 
૯૪ 


૨૪૬ 
૨૪૪ 


૧૩૯ 

દ૦છ 
હોડ 
ત્પ 
૬૨ 
૬૮ 
૪૮ 
૬્ડ 
લ્ર 


(૮] નમુ ગપર્ાલપ 


ગ્રભ્નુ પ્રાર્યના ( નમુ નમુ' વસ“ત વિજય ૦૦ 3૦ 
જગત્પિતા .*** ૯૮૯ વિધુર કુરગ -** ધુ3 
પરત્રુ પ્રાષ્ના ( સાગર મોટા વિપ્રયાગ "ન પપ 
તાત #યાના 9 ... ૭૩ વિરહાનલ "૦ 1૧1૧૫ 
સમાદી નાવિક -* ૫૧ વ્હાલાંઓને ઉપરે ... ૯ 
પ્રાથના અને પ્રતિધ્વનિ... ૯૧૬ વજ્હાલાઓતે પ્રાર્ષના *. ૬૯ 
(પયા કવિતાને આથ્વાસત 1૧૩૦ વ્હાલાને આરામ ક ૮૩ 
પ્રિયાને પ્રાષષતા *** પણ રાત્તિ કાર્યના *--૦ 13૫ 
કૃષ્ટીરી -* ૧૨૬૪ રાસ્ત્રોપદેરા **ક ૧૪૮ 
ખાલ રદન ક ૮૪ સખીને આમ'ત્રણુ .*- ૯૦ 
ભિરાદરેને પ્રા'તા ... 1૧૩૮ સાગર અને રાશી ... ૬૮૩ 
મત્ત મયૂર ફક પ૬ સામ (1253100) ક... 13૪ 
મનોહર મૂર્તિ --* ૯૯ સૃષ્ટિસો ધ્યંથી મત ઉપર 
મહેમાનોને સંબોધન ... ૮: યતી અસર **૦ ર૨ 
મમા ર (રષતિભેદ ૦ ખપ 
મનસ સર્‌ ** 3 -તેહગી 
મારી કીસ્તી કફ જૂ સ્નેહગીત ૦૦૦ ૧૪૦ 
મિત્રને આમર'ત્રણુ ૬૪ સ્નેહ માટે સ્વ્ગત્યાગ .... 4૪ 
મિત્રને ગિવેદર ... છ સ્ેઉાપ ક 
મુગ્ધાને સ'બાધન ... ૫૮ 58 
સ્મિતપ્રભાને મ વશ 
મૃગતૃષ્ણા ક પ શાથે 
જ સ્વર્ગગ'ગાને તીર મક જ૧૫૬- 
મેતાવતીનુ' મૃદ્યું ... ૩૮ ૯ 
૨% ની માગણી ન ક જ 
રતિને મ *“* 383 ર્વ્ર્ગસ્થ દેવોને પ્રાષ્ના... ૧૪૩ 
મા *** ૬ દુ" પર આશોર્વાદ ... ૧૦૬ 
૨૦૨ ૬ દહન્દ માતાને સબાધત ૧૦૮ 
મોજ બે છ 
હસને સાધત ... ૨૯ હૈ.જી વીશતે સખોધન ... 1૧૫૪ 
જ *** ૨૧૬ હૂર્યમીતા "ચક ૧૧૧ 
તારના નચનો ** ર રિપ્પણુ હ “પછે 
વસત પ્રાથના ૦૦૦ ૮૨ રૂષ્દિ પત્ર ૦ ૨૪૩ 


દ 
પૂવાલાપ 





નવસાન ૬૬ ૬ ૬૨2૩5 


₹#નન્‍્મ ૧૦૧૬ ૧૮૬૭ 


ઉપહાર 


ટ -- હિ 
2 તહ 2૪%, કેક તક રતઇ,, સૂેે્મન્ય્તક 
4૦૨ હેટ જિકકેન્થત્ ₹૯,શો ધ્ર , 
અજુ નઝછુન્ઝ ન્ટ ક્તને ૬-૨૫ ૫૨૦૯ 
પ્રગ્‌રેરેની 2 £# ૧૪ (ઝિનિ ધર૪ત્તી ૦-૧૮ 2૦નમ્ત 
હરેકક્રેન રકમ ઝો ટૂ સકરિિત પછે ન્ડઉજેત્ક9ત1 
! 
નિહ કીને ન્ટ્ટજ જિઝનલ્રકું ૨૩ મે છરે 2'? ઇને 
ક્તની કટ્ટર ખિ કઝ રરરિકર9્લ્ ન્્ન્ઉર મે 


રૂનત્ય? ધતેઝેન્ટ તસ્‍્તર ૨૦૫૯ ત્સુ* ન્ન 


ફવ સ્થ્ત્ને ૨-૦-૬૬2૦ “ન સફ૭૩૦- 
ન રત * 

'દ્રક હર: ૦બ્છુબ્ડુ ટ ૂવગ જરિકથ 

રૂપક રેડ, પહ ? ટકર ઝેર રોજે રર ૦.7૦ 


ક 


# ૯€#%0 ૦0 €#:»* ઝરટિત ૨૦૧૫, ગ રિક 


તકે 
થં 


૧% “ 
ન ત્એેને ૨ કરે તરલ ઉન «ર૧૨? ૨ ૨૪#ટઝુન7 
જ ૧૧, ન 
21 ઝને ર-ની *##2. 2મ૦રૂે૪બ૪ક ઝેર?ર-મ્્રહ-૩૮*. 
ન્સ 


ચૂર્વાલાપ 





ઉપહાર 


ફર્યોય તારી સાથે, ધ્રિયતમ સખે* રી સૌસ્ય વયનાં 
સ્હુવારાતે નેતો વિકસિત થતાં શૈલરિખરે; 
કને મુ'જે જુ'જે શ્રવણુ કરતે! ઘાસ પરતા 
સયૂરની કેકા ધ્વનિત ધસતી' જ્યાં; ગગનમાં 1 


તર'ગોનાં સ્વપ્નક્મિત સરશિતમાં ન્યાં વિલસતાં 
વિલેઠીને વેચો વિમલ કુસુમાનો; ગણુ, અને 
સરી ચાલ્યો તે તો રસિક રમણીના] ઉર પરૈ, 
અને ત્યાં પાસેનાં તરુવર રહ્યાં ઉત્સુક ખની! 


ઠેરી સ્થાને સ્થાતે, કુદરત ખધીને, અનુભવી, 
કર્યા ઉદ્ગાર, તે ખુ ખડું હેવાર્માં, વહી ગયા; 
સખે | થોડા ખીલા ગહન મર્હિ તોયે/રહી ગય(, 
કલાથી વીણામાં ત્રુટ્તિ સરખા તે; અહિ” ભરૂ”, 


અને તેને ગાજે તરલ પર્‌' તારા; ચરણુમાં, 
ગમે તો! સ્વીકારે ગત સમય કેરા; સ્મરણમાં | 


હ મ્પ્ 
મ 


* આ સાધન ગ્રો, ખળવ'તરાય પલ્યાણુરાય દાકારને છે. 


ઈશ્વરસ્તત્તિ [31 





ઈશ્વરસ્તુતિ 


ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, વિશ્વ ૨ સકલની છે સર્જ જે તાતથી, 
ઉદ્ધારાથ" શતુષ્યના અવત્તરે જે માનવી માતથી, 
જે ધાતા જગનો, પવિત્ર, પ્રભુ, જે ત્રાતા સ્વય' નન્દન, 
ત્તે શ્રી સાંખ દયાલ શકર પિતા 1 સ્વીકારને વદન ! 


[૪] *_ ખૂર્વાલાપ 


ડઝઝડ્કડ્ક્-ડ-ડ---ક્કકક્ક 


મારી કીસ્તી 


નવ સુઝે ઉપાય કૈ : ડોલાય મારી કીસ્તી ! 
આવા તોફાનમાં જરૂર, ડૅતશે મારી કીસ્તી 1 


ભવસમ્રુદ્નટ છે સખત : 
ખચે જે હો લખ્યું લખત : 
સહુસા તોયે આ વખત, ઝૂકાવી છે મે' કીશ્તી ! 


અજાણ્યા છું જને કે, અગર 
નથી ટ્રીઠું* ખીજું' નગર : 
વિચાર કૈ કર્યા વગર, જ્ૂકાવી છે મે' ફીસ્તી 1 
અન્ય દશા જોઈ રડત : 
પ્રીમે ધીમે ગતિ કરત : 
પણુ અરે ! આ તે તરત, ઝૂકાવી છે મે' કીસ્તી ! 
દેખી નહીં શકુ* ચ'દર : 
કેમ દેણુ' ત્યારે બદર : 
મોજા તોફ્‌ાનીની અ"દર, જ્ીકાવી છે મે' દીસ્તી | 
સક્રતે! હત્તે' ચરસ: 
ગણુતો'તો ઘણી સરસ : 
દિસે ઘણું થયાં વરસ | જંકાવી છે મે' ફીસ્તી ! 
નવ સુઝે ઉપાય કેં : 3લાય મારી કીસ્તી 1 
આવા તોફાનમાં જરૂર, ડુભરો મારી ફીસ્તી | 
ન 


સમૃગતષ્ણા [૫] 





મૃગતૃષ્ણા 


જાણી સપ્યાહતી વેળા સ્વસ્થાતે સહું જાય છે 2 
અરે? | જોણું ખાલા બા દોડી શ્રગિત થાય છે? 


આકાશમાં રવિ અતિશય ઉગ્ર થાય, : 
વાયુ પ્રચ“ડ અતિ આકર આમ વાય; 
એવે સસે અરર ! આ હુરિણી બિચારી, 
રાડ તૃષા થકી જણાય ગચેલ હારી! 


કરે વ્યાકુલ રેડીને, સુકુમાર શરીરને; 
પ્રયાસ ફરીને શોધે, અરેરે! હાય] તીરતે! 


ન્હાની હજી, નથી અતુભવ કાંઈ એને : 
પૂજી, કહા, જલ હરે કયહિં, સમ કેતે 1 
આભાસ નઈ સઘળા સ્થળમાં જશ્ન રુ, 
અત્ય'ત ઉષ્ણુ રવિ આતપને ખમે છે! 


ધારાગૃહ વિષે બેસી મત્ુષ્યેો, હાઉ ન્હાય છે: 
એ સકે, હાય 1 નિર્સોષ ખાલા આ આપ ધાય છે ! 


આખા અતિશય પ્રયાસથી લાલ થાય, 
ને સ્વૅદબિદુ વધુનાં જલટરી સુકાય; 
ચાક્ષે નડીં ચરણુ, ટાકર ખૂબ ખાય, 
શુહ્ધિ રહે નહિ જ, મૂજ્છત થાય, હાય 1 


શિ --સ્ક્---#ડડકક 


હાશ આ ગમથી આવ્યું', સૂર્ય આગળ વાદળી; 
છાંથો થચો જરા તેથી, અને- શાંત થયુ' ગળુ! 


નીચે પડી નયન તોય જરા ઊઘાડે, 
રૃખી જલાશય વળી વપુને ઉપાડે; 
અત્ય'ત ડુઃખ પણુ એ તનમાં સહુ છે, 
સ'ક૯પ ત્યાં ગમનના મનમાં લહે છે. 


અરે ! એ મૃગતૃપ્ણા છે બાલે | કાં ભૂલ ખાય છે ? 
અતુશવ વિતા તારા થ્રમ સૌ વ્યર્થ જાય છે. 


વિધિ કદરહીન હરે ખુ જ, 
સિરતા તણી નહીં કઇ હોય ખૂજ ? 
આકાશમાં ફંચમ ચડી નહિ મેઘ આવે, 
ભ નિષ્કલ'ક પશુને ડુઃખથી સુકાવે ? 


દિસિ છે ફરતા કેવી કર્તાની કરણી મહીં] 
ત્રાતા ને હોય, તો! આની કેમ સ'ભાળ લે નહીં ? 


૨! આ સમે જલ મહીં રમતો કરે છે, 
સાથે રહી રસિક ૬પતીએ તરે છે; 
વાળા તણી અતિ મતોાહર ગ'ધ વ્યાપે, 
ઉદ્વિગ્ન કેમ નરનારી જણાય તાપે? 


અરે! આ કોમલાંગીએ કેવાં પાપ કર્યાં હરો ! 
કર્યા હોય, તથાપિ અદ કૂર સિક્ષાથી શુ" થશે? 


મૃગતૃષ્ણુદ 





માડો રહો વખત ઝિટગીનો, અરે ૨] 
ભાતાપિતા સ્મરણુ આર્ત્ત દિલે 3૨ ૨ | 
હો દેવ 1 આંખ પણુ ખ'ધ જરાક થાય, 
તે પ્રાણુ છેવટ તમામ વિદાય થાય! 


સથી ઈશ્વર દુઃખીને॥$ થયુ' જે જે હતુ" થવુ"? 
ડુનિયામાં હવે જ્ઞાને, અરેરે] હાય 1 ફધ 1 છીનવુ'? 


[૭1 


1૮] 


પૂર્વાલાપ 





શમા 


વ્યોમથી જલની પારા જેરમાં પઠતી ઠુતી ; 
ઢળી પલગનતે પાચે સુરી રડતી હતી ! 


ન્હાના સાદા શયનઝૃહુમાં સ્વચ્છ રીવા! બળે છે, 
વિવ્ર&લ્લિ પ્રભલ ચમડી «યાતિ સાથે મળે છે; 
સાહિત્યો કૈં બટુ નહિ દિસે, એક પય"ક માત્ર, 
શ્રોઠાં ઝીણાં રજનીવસનો, પાસમાં વારિપાત્ર. 


અષાઢી કૃષ્ણુ રાત્રિના ખાર વાગી ગયા રતા 
પતિની રાહ જેવામાં ખે કલાક થયા હતા 


અ-૦૧૦૦ 


વારે વાર પ્રથમ દિવસે! લગ્નના યાદ લાવે, 
સાથે સાથે અતુભવ તણુ' ઘ્યાનમાં ચિત્ર આવે; 
ગાલાથી એ સહન ન થયુ, આર્દ્ર હેયુ' ભરાયુ”, 
સૂઝાવાથી કરુણ સ્વરમાં ગીત એકાદ ગાયુ. 


પતિનું ભવભૂતિનુ' ત્યાં ભાષાંતર સાંભયું” ; 
પોતાને ચોગ્ય રોધીતે અશ્વ સાથે શરૂ કર્યું:-- 


“છત્ર જેવા બેઠા હતા પિતાજી , 
“લગ્નશ્ર"“થિ અભિનવ ફ્સાલ તાજી ; 
“ જતેતાઓ રહેતાં સચિંત ન્ત્યારે , 
“ તે અમારા દિવસો! વડી ગયા ર્‌ 1? 


ક 


જદ્સદ [૯] 


ડફ્રેર્વી, પલટાવી ત્રનિતા રડેતી છતી; 
બારીએ જલની પારા ન્ેરમાં પડતી હતી! 


થોડી વાર ત્વરાથી પરિચિત ચરશે। સીડીએ સ'ભળાય, 
“આવ્યા છે, હાશ |” એવાં વચન ઉચરતી દાદરા પાસ ધાય; 
માની, સેમી, પ્રમાદી, અનિયમિત પતિ વાંકનૅ કેમ જાણે ? 
પોતાની ન્યૂનતા છે પ્રથુય મર્હિ, કટી એય ચિત્તે, ન ણો / 





“ખુ વાર્‌ થઈ !?” એયુ કહી માત્ર રહી ગયે; 
ર્માહુહયને બ'ધ, છાય 1 તેથી વહી 'ગચેો ! 


વદનકમલ સ્લાનતા પર્‌ છે, 
ઝળઝળિયાં નયનો જરા ભરે છે, 
પત્તિ પણુ નિરખી હુવે રહે છે, 
હૃદય દખાવી પછી પ્રિયા કહે છેઃ- 


“નજર નાથ! તસે ડરતા નથી, 
મ્રખલ ખેદ થતો હુરતા નથી; , 
નહિ જરા દરકાર દિસે, અહે! 
અરર 1 વાંક થયો સુજ 1 શુ, કહો ! 


'' આષાઢી કૃષ્ણુ રાનિના ખાર સુદ્ધાં થઇ ગયા; 
ન આવી આપને તોયે આવવા જેટલી દયા 1” 


નીચુ નેચુ* તરત પતિએ; બૂલતે સ્પછ નઈ, 
હૈથુ' ભીતુ' સદ્ય ખનતાં માનિતા સર્જ ખોઇ; 
ચાલી લે છુ કર પાહિ પ્રિયા, હાથમાં હાથ સ્‍તેય, 
*રેવી [ મારી થઇ કડિનતા # છુ” ક્ષમાપાત્ર તોય (” 


ક 


પૂર્વાલાપ 


[૨૦] 





“ન્‌થો, નાથ ! તમારો કૈં, વાંક મારો જ છે સહુ; 
ક્ષમા હુકમથી માગે, દીનતા ન કરા ખહુ ! 


“ શ્ારા મહીં જ નથી માલ ખર્‌' કર્હુ છું, 
સિથ્યાભિમાની મન નાડક હું રહુ છુ%: 
૨! આપતે સુખ જરાય કરી શકુ જે, 
શાને રહો અવર પાસ કદી તસે તો? 


૪ લગ્નના દિવસમાં નવી ઢુતી, 
ઠીક તેથી રમણીય લાગતી; 
તપ તેોપણુ હતા જ તે રહ્યા; 
મારા શુણુ ખધા ગયા વહ્યા! 


“ગ્રેમ છે, એટલા માટે પ્રેમ માગી શકુ' નહીં; 
ક્ષમા, નાથ! નહીં એ મે' જાલેલુ' મનની મહીં ! '' 


ક કદ ઝદ ક હો 


ત્યાં તો શાથી ક'ઇ થઇ ગઈ બોલતી બ'ધ જાયા, 
શખ્દો બોલ્યો પતિ પણુ, અરે 1 તે નહીં સ'શળાયા; 
કાંકે જતાં ઝટ થઈ ગજુ મેઘર્નું ખૂખ બેર, 
વ્યાપ્યુ" આખા નગરની મહીં તુર્ત અ'ધારૂં ઘોર ! 


રહી જરા જરા વ્ચોમે ચમકારી થતી હતી; 
સુવાડી સવને રાત્રિ એ પ્રમાણે જતી હતી! 
ન્ટ 


કલ્પતદ અને ડસ્તૂરીસૃગ [3૧] 





કલ્પના અને કસ્તૂરીમૃગ 


“ સુર્સદન તણી જે વાડીઓમાં રમે છે, 
હદય થકી નિહાળી આષને જે નસે છે, 
પ્રમદવન તણે! એ અપ્સરાનોજ સાથ, 
નમન સહ મને આ મોકલે, પ્રાણુનાથ |?” 


આવ્યો હેતો પરમ ચોગ થકી પ્રસ'ગ, 
જાષ્ચો। હતે! સકલ વૃત્તિની માંહિ રગ; 
શખ્દો પડયા ઉપર અમૃતધાર જેવા, 
તાન્ત થયા હૂઠય સાથ તરગ તેવા! 


માચુ" ઊંચુ" કરી નયનતે સ્વલ્પ ઊંચુ કરૃ' છુ% 
જેવા જેવુ" નિરખી મનને હું* સુષાથી ભર ૫૩; 
અગે અ'ગે ખૂખી નિર્ખીએ આખ તો જાય ચોટી, 
સાસુ માને નહિ હૃદયને વાત દેખાય ખોટી |! 


એક અદ્ભુત વગ્્ટેમાં અપ્સરા નઝરે પડે; 
વૃત્તિઆ થાય છે મૂઢ સુગ્ધાની મોહની વડે. 


અધર મધુર તેને નેઉ* પામે વિકાસ, 
વિવિધ કુસુમની ત્યાં નોકળૅ છે સુવાસ; 
ગુજ નયનની સાથે ચોગ્ય નેડુ' રચાય, 
અળર નહિ પડે, ને કીકઠીઓથી નચાય ! 


હૈયાંના હોજમાંથી ' આ શુ' પાણી છલકાય છુ? 
પ્રેમ છે, એ નહીં ખીજુ', પ્રતીતિ એમ થાય છે. 


[૨૦] ચૂર્વાલધ્પ 





₹નૃથી, નાથ | તમારી કેં, વાંક મારા જ છે સહું; 
ક્ષમા હુકમથી માગે!, દીનતા ન કરા ખડું | 


« સારા મહીં જ નથી માલ ખરૂં કરહુ છું, 
શિથ્યાભિમાની મન નાડ્ક હુ રડું છુ” 
૨1 આપતે સુખ જરાય કરી શકુ ને, 
શાને રહો અવર પાસ કદી તમે તો? 


* લગ્નના દિવસમાં નવી હતી, 
ઢીક તેથી રમણીય લાગતી; 
આપ તેોપણુ હતા જ તે રહ્યા; 
મારા શુષુ બધા ગયા વહ્યા! 


“પ્રમ છે, એટલા માટે ચેમ માગી શકુ* નહીં; 
ક્ષમા, નાથ! નહીં એ સે' જણેલું મનની મહીં ! '' 


ત દ ત્ર ઝ ક 


દ્યાં તો શાથી ઈ શઇ ગઈ ખોલતી બ'ધ નયા, 
શખ્દો બોલ્યો પતિ પણુ, અરે ] તે નહીં સ'ભળાયા; 
કાંકે જતાં ઝટ થઈ ગયુ” મેઘર્તું ખૂખ જેર, 
ગ્યાપ્યુ' આખા નગરની મર્હી તુર્ત અારૂં ઘોર! 


રહી જરા જરા વ્યાસે ચમકારી થતી હતી; 
સુવાડી સવ'ને રાત્રિ એ કે જતી હતી!” 


કક્પતદ અતે કરવૂરીમૃગ [3૧] 





કલ્પના અને કસ્તૂરીસૃગ 


* સુરસદન તણી જે વાડીઓ માં રમે છે, 

દય થકી નિહાળી આપને જે નમે છે, 
પ્રમદવન તલા એ અપ્સરાનોજ સાથ, 
નમન સહમને આ સોકલે, પ્રાલુનાથ 1” 


આવ્યો હતો! પરમ ચેોગ્‌ થકી પ્રસગ, 
જામ્ચો। ડતો! સકલ વૃત્તિની માંહિ રંગ; 
શખ્દો પડયા ઉપર અમૃતધાર જેવા, 
તાજા થયા હદય સાથ તરંગ તેવા] 


માથુ' ઊંચુ' કરી નયનને સ્વલ્પ ઊંચુ' કરૂ' છ” 
જેવા જેવુ* નિરખી મનને હુ સુધાથી ભર છુ; 
અગે અ'ગે ખૂબી નિરખીને આખ તો! જાય ચોટી, 
સાસુ માને નહિ હૃદયને વાત દેખાય ખોટી 1 


એક અદ્ભુત વસ્ોામાં અપ્સરા નઝરે પડે; 
વૃત્તિઓ થાય છે મૂઢ સુગ્ધાની માહનોં વડે. 


અધર સધુર તેનો નેઉ* પાસે વિકાસ, 
વિવિધ કુસુમની ત્યાં નીકળે છે સુવાસ; 
સુજ નયનની સાથે ચોગ્ય નેેડુ' રચાય, 
ખખભર નહિ પડે, ને કીકીઓથી નચાય ! 


હૈંયાંના હોજમાંથી' અ શુ: પાણી છલકાય છે? 
મેમ છે, એ નહીં બીજી", પ્રતીતિ એમ થાય છે. 


[3૨] ગોર્વાલાપ 





ખોક્ષે પછી પ્રણુયથો ન્હવરાવતી અ : 
વાણી સુધારસ ખધે છવરાવતી એ : 
“ જાણ્યુ* હશે, હૃદય એમ મને કહે છે: 
જે આપની ઇતર લેક વિષે રહે છે. 


“ કુતિતા રેવીની તેથી અમે દાસી જ આપનો : 
રખીએ દિવ્ય ચક્ષુથો બિના આપ પ્રતાપની, 


“ આવે! નહીં વિપદ્ટ આપ સમી જરાય : 
રાસી રહા અમર એ કવિતા સદાય : 
જેની કૃપા થકી થયો સુરલોક વાસ : 
સાહિત્ય ન્યાં સુખદ કોટિ જણાય પાસ |! 


“ રચના દુનિયાની હુ' દેખાડુ' સરદારને : 
પાંખ ઉપર બેસીને જુઓ દેરા હજારને ! ” 


આહા! એવું વચન વદતાં અન્ય રખાવ થાયઃ 
#” પાસે ઊંચા ગિરિવર ખને, શ્વેત શે।!ભા જણાય : 
પોળાં ધોળાં ઝરણુ ટપકે, વાદળાએ ઘસાય : 
આજુભાજી ગહુન વન આ એક ઊલુ' જ થાય. 


રહો, એ કઈ જેવાનુ' દિસે છે આ દિશા મહીં: 
ભાવે છે કોઈ પ્રાણી એ : મતે સ'શય છે નહીં ! 


છે મ'હ મ'8 ગતિ આજ પ્રદેશ સામી : 
આંખો થી કહી શકાય અપૂર્વ કામી : 
કસ્તુરિકા મૃગ સમાન વપુ જણાય : 
દેખાવને નિર્ખતાં મન ત્યાં તણાય. 


કહ્ષના અને કસ્વૃરીષ્ુગ [૬૩] 


ડી 
જાશે કેઈ શર શિર વિષે ;તીઠ્દુ વાગેલ હોય, 
'કોછીુ' છોડી પરમ ફુખથી જેમ જ્ઞાગેલ હચ, 
તેવી રીતે ઘડી ઘડી પછી એ અગાડી ઘસે છી, 
“વૃત્તિની કેં ખબર 'ન પડે, એ પ્રમાભું હસે છે ! 


અચાનક મતે એતનુ' અતુમાત થઇ .ગયુ*: 
વાદ્ય અદ્ભુત અસ્પણ સ'ભળાય અહીં, કયુ*? 





ઊચે ખ્ધા શિખર થ્વેત્ત થયાં જણાય, 
નીચે નદી ગહુતમાં તરુએા તણાય; 
વચ્ચે જગા વિકટ ઉપર એક ચાલે, 
ગારૂડી કોઈ નઝરેથી શુક્રા , નિહાલે., 


અસામાન્ય છટાથી એ બજાવે હાય ખીનને! 
ચાલે છે ચિત્તના ત'તુ જ્તાન કચાં રસછીનને ? 
દેખે છે કાલને સામે તોય પાછે નહીં વળે : 
જવાની તો કહા, કેમ આર્તા સ'ગીતની મળે? 


અશ્રુ પડે નયનથી, બહુ ખિન્ન લાગે: 
છે મૃત્યુની ખષર, તેપણુ અદ્ધ રાગે : 
કેદી સમાન હળવે ડગલાં ભરે છે, 
અત્યત હષ સહુ ચિહ્ન અધાં કર્‌ છે; 


આવે ચાંડાલની પાસે, સુલં એકાત્ર ચિત્તથી; 
લુખ્ધ છુખ્ધકતુ* ચિત્ત થાય કસ્તૂરિવિત્તથી ! 


ખીસો તેથી ફ'ઇ પડી ગચો। બીતનો એહે નારઃ 
૨1૨ કેવો! શભરપતિ આ થાય તારો પ્રમાદ 1 


[૧૪] પર્લ 


ઝાંણુ તેથી ઝુખ થઇ ગયુ' એમ નેતાં જણાય, 
પ્રીમા તોયે સ્વર સમઝવા નાડીએ કુણ થાય ! 


કહે કરૃણુ ચીસે(માં? “ અરે ૨1 આમ કુ કરે? 
પ્રાણુ દાન કરૂ' તોયે તૃષ્ણા અત્ય'ત જુ ધરે ? ” 


અરે! ખૂની સામે મૃગવર બિચારા, ટળવળે 
તથાપિ પારોધિ હૃદય તણી પીડા ક્યમ કળે 1 
કર તૈયારી એ શર તણી, ફરે ચિત્ત સુજનુ, 
ખર ! પાપી પ્રાણી ! નિધન કર્‌ ટુ' હટ તુજનુ' ! 


આપે છે શર તેજસ્વી સખી એ અપ્સરા મને 
રોડ ચાંડાલની સામે શખીનતે ખડ્ગને કને, 


માર્‌ૂ' જઈ શિર પરે તરવાર એને? 
નીચે પડે, અરર બીત 1 બચાવુ' કેને : 
તે નેઇને જ મૃગ મૂચ્છિત થાય, હાય ! 
આવુ' થતું નિરખતાં જ સિનઝ જાય ! 


* અપ્ચરા, અહીં કચાંથી લાવી ? ?' કહી હ કૃદ્ધ થાઉ' છું 
કલ્પના જાય છે ઊડી, એક્લો રહો નાઉ છું 


શ 


અત્તિ જ્ઞાત 


[૧૫] 


અતિં જ્ઞાન 


ઉદ્શ્રીવ દેછિ કરતાં નલ શૂન્ય ભાસે, 
ઝાંખી દિશા પણુ જણાય, અનિઇ પાસે; 
જામી ગઈ તરત ઘેર, કરાલ રાત, 
લાગી ખધે પ્રસરવા પુર માંહિ વાત. 
ઈદ્રેપ્રસ્થજના આજે વિચાર કરતા હતા; 
એક ખાખતને માટે શ'કા સૈદ ધરતા હતા. 


ડ્યૌધન ડત્રેવિત ટ્રત એક, 
રૈેખાવમાં ઘાતક દુછ છેક; 
જતો હતો અધ થતી નિશામાં, 
સુચુપ્ત રાજગૃહુનો દિશામાં ! 


શાતે આવ્યો હરે, તેની કલ્પતાએા ચલાવતા; 
લાય સેડ દર્શાવી, શિર કોઇ હલાવતા 1 


નિગૂઢ શકા સુરવાસીએઓની આ, 
જરાય નિષ્કારણુ તો નહેતી હા ! 
કરલ આભમ'ત્રણુ ધ્સ'રાજતે, 
રમાડવા ઘૂત અનિષ્ભાજને. 


હા કહીને રજા આપી યરાસ્વી જયેષ્ઠ પાંડવે; 
બોલાવ્યા ત્રણુ બ'ઘુને મળવાને પછી હવે. 


[૧૬] ચૂર્વાલપ્પ 





શિશુ સમાત ગણી સહરદેવને, 
ખખર આ કંઇએ ન કર્યા હતા; 
અવર સજ ગયા નૃપની કને, 
પરમ ડુઃખિત અ'તરમાં થતા! 


કનિષ્ટ દ્રોપદી સાથે પોતાના વાસમાં હતો : 
સતી ખેદ હતી જેતી વદને વધતો જતો ! 


ત્રિકાલતુ' જ્તાન હતુ* કુમારને, 
નજીક આંખે નિર્ખે થનારને: 
સ્વપક્ષના ઘૃત વિષે પરાજય, 
વળી દિસે દ્રૌપદીમાનને! ક્ષય ! 


/ જાશે ગધુ', તથાપિ કૈં કહેવાની રજા નર્હી; 
શમાવી ન શકે તેથી મૂંઝાય મનની મહીં. 


/ નહીં શકુ' હ(ય | બચાવી કોઇને, 
અશક્ત જેવા રહું બેસી રઇને; 
ખર ! દિસે દુઃખદ શાપ આ મને, 
નિહાળું છું ભૂત ભવિષ્ય જે કને ! 


“હા ધિફ્‌] હા'ધિફ 1 શૃતથ્ની હું' આમ મૌન પરી રહુ” : 
ભાવતું વાદછુ' દેખી સુખથી ન કશું ડું” 


વિચારતાં નેત્ર જલે ભરાય છે, 
શરીરતુ' ચેતન ત્ત્યાં હરાય છે; 
લઇ જઈને પ્રિય વક્ષની સમી, 
ગ્રદી કરે મસ્તકથી રહ્યો નમી 


જાતિ ત્તાત 


રહી જરા ફરી પાછેદ છૂટો થાય શરીરથો : 
ઘપ્રિચે! સ્પશ* કર્‌” ફા' હુ' અધિકાર જરા નથી ! 


સવી એભાન શ્યામા ગ'ધર્થી જ પડી ગઈ; 
સૂતો «ચે!તિષી ભ્યાલીસે છાતી સાથે જડી દઈ 1 


પૂ.ર્‌ 


“કરાય શયુ' નિષ્ફ્લ જ્ઞાન સવ અ, 
થનાર ચ્ચીન્તે નવ થાય અન્યથા : 


સરૈવ ચિ'તા દિલમાં વહ્યા કરૂ _ 


અનેક હું' એકલડા સહ્યા કરૂ'! 


“રજની મર્હિ સખી ઘણીક વેળા, 
નયન મળે નહિ ઊંઘ નાય ચાલ્લી; 
કરી તુજ શિરકેશ સરવ ભેળા, 
વદન'સુધાકરને રહુ નિકાલી 1 ” 


આવુ* કહ્યુ, ત્યાં શિર શૂળ ચાલ્યુ” 
ક્રુ નહીં મસ્તક મત્ત ઝાલ્યુ'; 
સારી ઝુમાર અતિ આત્ત' હાય, 


કલ્યુ', “ હુવે એક જ છે ઉપાય ! ” 


ગ્યાલી જરા ને થડી એક સીસી, 
“પ્યાલી ભરી દ'તથી ઔઓપષ્ઠે પીસી: 
ખાલી કરી કઠ વિષે ત્વરાથી; 
ગયો ખધેો એ ખદલાઈ આયી! 


શ 


[૧91 


[૨ .્ઝડક્ડડકફકડક્ટદા 


. સ્નેહેશ'કા 


વનોનાં વૃક્ષાને તરુણુ વયમાં પ કરતાં, 
જરે તે રૃઝાઈ, ત્વચ નવ કરી વાર ધરતાં; 
જનોમાંએ તેવા જડ હૃદયમાં ' તેમ બનતુ, 
થતાં થોડી વેળા, ક્ષતરહિત પાછુ; થઈ જતુ'! 


મને ખીનાએનાં નથી વચનની, લેશ પરવા, 
સદા ચિંતા જેવી અભિસુખ રહુ' વૃત્તિ હરવા; 
વહુ સ્વેચ્છાચારે જગત ભણી દીછિજ ન લહુ, 
બધે એવો તોયે પ્રિયજન સમીપે, રિશ રહુ ! 


નહી તેના શખ્દો કઠિન કહિચે' થાય શહન, 
જરા તેને શ'કા મન મહિ” કર્‌ ડુઃખ ગહન; 
વિપત્તિમાં કયારે ણુ નયન જે કેં,ન ડરતાં, 
કહે થોડુ તે, ત્યાં તરત જલ એ પૂર્ણ ભરતાં. 


જનેતા! તે બ્રાતા 1 પ્રિયતમ સખ 1નસે/પ્રિયતમા1! 
જણાવુ' છું, માર તમસ વગર કોની' નથી તમા; 
નહીં લેખુ* કાંઈ સકરુણુ રહે! સ્વલ્પ પણુ ને, 
3 “તમારી પાસે તો કુસુમ સરખો કાંત ગણુને 1 


હ 


3ાજહ'સને સ“બેપ્ધત ય [૧] 





રાજહ'સને 'સ'બોાધન 


ખહુ દિવ સથી સ્વેચ્છાએ તે* પ્રવાસ શારૂ' કર્ચ, 
સર સરિતા ક્ૈ* ન્‍ેતાં નેતાં અનેક જગે' કચેદ; 
હેજી પણુ, સખે | પાસે આવ્યુ" ન માનસ તે! દિસે, 
વિરતિ કરી લે માટે આજે હવે સ્થલ આ વિષે! 


વિકટ વનથી શાદી દષણિ «ર૬ અહિંયાં ઠર, 
અનિલ લહરી આવી પાસે તતુશ્રમને હરે; 
મડ રવ વળી ધીસે ધીષે વહી ઝરણાં કર, 
સકલ ૨રચના સેળે મેળે પ્રસન્ન તને કર! 


શમનુભવ નથી રસ્તાના કેં હવે પછીના તણે, 
શ્રમ પણુ, સખે! આગે જાતાં કદાથ પડે ઘણે; 
ત્વરિત ન થતાં સાટે આંહીં જરા ઠૅરવુ' ઘટે, 
સધુર'' જલમાં ચિંતા છેડી જરા તરવુ* ઘટે! 


કમલવનત છે ફ્રીડા માટે સમીપ મતોષુર, 
મુસૃુમિત લતાએ માં પેસી પરાગ ખધે ભર; 
ક્ષણુ સુખ તણી આવી પાછી કદાથ મળે નહીં, 
'અવર વિસરી એકત્વે થા તું સાંપ્રતની સહીં 1 


ક 


[૨૦] 


__પૂર્વાલાપ 





વસ'ત વિજય 


-. “તરી નાથ ! નહીં નાથ ! ન જતે! કે સ્હેવાર છે 1! 
આ બધુ* ઘોર અ'ધારૂ હજી તો ખડું વાર છે.” 


હજારો વર્ષો એ વચન નિકન્યાત્તે, વહી ગયાં, 
ખર! વસ્તા શ્રાતા નથી તદપિ એ વિસ્મૃત થયાં; 
સહું માદ્રા પાંડુ તરત જ પિછાને ઉચરતાં, 
વઢી જેકે વેળા નિરવધિ શર્તેશુ'ગ ક્રરતાં. 


ગિદિના પ્રાંતમાં કોઇ ખાંધી પર્ખયુયુટી દ્રય, 
ખે રાસી તથા રાન કરતાં કાલ ત્યાં ક્ષય. 


નિદ્રા પ્રશાંત જરિચે ન હતી થચેલ્લી, 
ડુઃસ્વસ દૃ્શોન મહીં જ નિશા ગચેલી; 
* “ ખુલ્લા પ્રદેશ પર જે ફરૂ' થોડી વાર, ”' 
ઊઠયો નરે” મનમાં કરી એ વિચાર. 


પીમે શયનને છેડી જરા એ બહાર જાય જ્યાં, 
જ નહીં નાથ | નહીં નાથ ! 7” શખ્રા એ સભળાય ત્યાં. 


* પ્રિયે માદ્રી ! જુ' છે ? નથી નથી જતે જ્નાન કરવા, 
વહી નિદ્રા, માટે અહિ તહિં જરા ત્તઉ” કૂર્વા; 
મટથુ' આ અ'ધાર્‌ તરત, નથી રાત્રિ, પણુ ખહું, 


હમેશાંને સ્થાને પછી કરીશ હું આહિક સહુ. ” 


યસ'તં વિજય 





ન જવાનુ' કહી દેવી નિદ્રાવશ થઈ હતી; 
જાગર્તિ ક્ષણુ રાકાઈ ફ્રી /પાછી ગઈ હતી 1 


“ સાર્‌' થચુ' પ્રિય સખી થઈ છે પ્રસુપ્ત, 
સાચી બિના નહિ જ રાખી શકાત ગુપ્ત; ” 
સ"તેષથી નૃપતિ થાય હવે વિદ્ટાય, 
છે અ'ધકાર, પણુ- ભૂલ જરા ,ન બાથ. 


«કારી તમરાંએના અવાજે આવતા હતાઃ 


ઢ 


સ્થલ કાલ છતા શાંત ખઅતેને ભાવતા હતા 1 


વહુ થ** વાયુ ઠરી ૬ઇ અધો શાંતિ વનમાં, 
ઘણા થોડા આજે ઉડુગણુ મ્રકાશે, ગગનમાં; 
હજી એકે પ્રાણી ગિરિ મહિં નહીં નતગ્રત દિસે, 
વધે અ*ધારામાં નરવર અગાડી / વન વિષે. 


ત્યાં જતું હેતુ' તે આનન્‍્યુ' સર સુ'હર પાસતુ 
ભાપ્યુ' હતુ' પુરા જેસે તામ “ માદ્રી વિલાસ “નુ. 


ઝાંખી ભરલ જલની સ્થિરતા જણાય, 
જનેતાં જ તડ નૃપના ડ્યહિંએ તણાય; 
ખેસે શિલા ઉપર ચાલી સચિત રાય, 
ઊંડા વિચાર મહિં છેવટ મસ ચાય. 


અનિદ્રા થમથી તેને! ધૈય'બ્ર”રા થચેો હતોઃ 
પૂર્વત;॥ સ્મરણ માંડી ધશ કાલ ગચો હતે. 


[૨૬1 


[૨૨] પૂર્વાલપ્ષ 


થવા માંડયાં ત્યાં તો રવિઉદયનાં ચિહ્ટ સઘળે, 
ઉઠેલી સૃષિતા વિષમ સ્વર સાથે / સહું શળે; 
જવા માંડચું" સવે” ક્થલમહિથી, અ'ધારૂ? ઝટ «યાં, 
પુરાયો પ્રાચીમાં નવલ સરખે! ૨*ગ પણુ ત્યાં ! 





કોલાહલ થવા લાગ્યો અરુણાદયથી ખધે; 
પૂર્વની રક્તિમાં સાથે સહુ આક્ષોભ એ વધે 1 


વૃક્ષે અદશ્ય સધળાં નઝરે પડે છેઃ 
ધોળા અનેક ગમથી ઝરણાં દડે છેઃ 
એ દેશ ચક્ષુ તજી ઉપર ન્યાં ચડે છે, 
ઊંચા પ્રચ'ડ શિખરો નભને અડે છે. " 


૪ અરે! શુ' આટલે કાલ નિષ્કારણુ વહી ગચે। !? 
સઘ એવુ કહી રાજા સ્વસ્થાનેથી ઉભે! થયો. 


ઉઠી જેતાં શોભા બહુજ અદલાચેલે નિરખી ? 
ડગ્યુ' પાછુ પૈચ, સમરણુ મહિ” આવી પ્રિય સખી : 
7 “તનિહાછુ છુ શુ' હું' મતહર વસ'ત્પ્રસરને 1! 
અરેર શેની શી અતુભવ કર્‌ છુ'/ અસર એ !” 


સૃષ્ટસિ'ર્યને નેતાં કેં શામાંચ થયુ હતુ 
ઘણા દિવસનુ' પેલું ચોગાંધત્વ ગચુ' હતુ 


ઉડે, દોડે, એવી જલચર કર ગમ્મત ઘણી, 
નિહાળી તે, નેયુ' વળી પછો જર! પવત ભણી : 


નસ્‌“ત વિનય [33] 





ગમી ના એ વૃત્તિ, હૃદયરસથી સ*યમ્દ રડે, 
“ થઈ ન્ડાવાવેળા, ” ટૃપતિ કડી એવુ; મહિ પડયે. 


સ્નાનથી થઇને શાંત પડેચેો! એ નિત્યકર્મમદે ; 
જતાં રાગ બની વૃત્તિ પાછો તહૂપ ધમમાં, 


પૂરૂ કરી તરત, તે સ્થલને તજે છુ, 
ઈચ્છા વિરુદ્ધ દહ શ્રાગ્રહને સજે છેઃ 
““ શાસે થવુ' પત્તિત આશ્રમધમ'તાથી 
શૈદ્યં શુ'? જગત શુ'? તપ એજ સાથી.” * 


જઈ આશ્રમમાં લે છે નિત્ય માફેક ભોજન; 
ઇચ્છે પછી જરા નિદ્દા પૂણુ" વોસરવા વન. 
# 


ઉઠચે! થોડી વાર નૃપત્તિ «યમ નિદ્રા, કંઈ લઇ, 
મનોવૃત્તિ તેવી સ્થિર, વિમલ ને સાત્વિક થઇ; 
જઈ થેંડે છેટે પછી અતુભવે શીતલ ઠવા, 
પડે દા રાટે વત તરફે લાગે/ નિરખવા! 


અગ્રુખ્ખ હૃદયો જેઈ ર્ચના એ ત્રાતુ તણી : 
મળવાને પછી ચાલ્યો ખીજી પ્રણુ'જુટી ભણી. 


સાર્ઠ્દી જ સાત્ર હતી હાજર એહ વાર, 
કુતા ગચેલ કઈ કારણુથી ખાર; 
માતા સતી નકુલ તે સહદેવની એ, 
હા 1 તાપસી નૃપની સાચ હતી ખતી એ. 


1૨૪] 


ગી વલ્કલને આજે એશું અગે ધયુ' હતુ? 
નહીં લાવણ્યને ઓછુ વનવાસે કયું” હતુ, 


'પૂર્વાલપ્પ 





* નથી શુ' જુ'તાજી રનહિ અરર આંહીં, રહી રકે 
પ્રિયે તુ” એકાકો ? સ્વજન વિણુ તૃત્તિનકયથ ટકેઃ 
ખરે ત્યારે આનો અતુભવ જરા, આજ કરીએ, 
જરા આ પાસેના ઉપવન વિષે કાંઈ, કરીએ ” 


પ્ર'ગ બદલાતાં એ સિદ્ધાંત વિસરી ગવે( : 
મટી તાપસ એ પાછે ભર્તા-સ્વામી-ખરે ! થચે!! 


શાંતિ મહીં નહિ થયો કઇ ફેરફાર, 5 
તતેધીજ હાલ નૃપતિ વિસર્ચો સ્હવાર : 
માદ્રી નડીં કરી શષઝી કઇએ નકાર: 
જાણુલ હોય કદિ શુ* વિધિના પ્રકાર?- 


, પૂર્વાશ્રમ તથી બુદ્ધિ પાછી આવી ગઈ હતીઃ 
ફેરે સાંપ્રતતે ભૂલી વનમાં સાથ દ'પતી. 


«૮ ૧હી જતાં ઝરણાં શ્રમને હરે, 
નિરખતાં રચના નયનેદ ઠરે: 
સધુર શખ્ઠ વિહે'ગ ખઅષાં કર્‌, 
રસિકના હૃદયો રસથી ભર 1 


વસ'તે સ્થાપેથું પ્રબલ નિજ “સાચ્રાન્ય સઘળે, ૦ 
નવાં રૃઢાં વસ્તા તરુવર ધરે છે. સહુ સ્થળે; 


વસ'ત વિજય [૨3૫] 


બધી સામત્રી * એ સદનરસથો! સૃણ્ઠિ ભરતી; _ 
જતોના જીસ્સાને અતિ -ચપલ :ઉદ્દીસ કરતી. * 


ઉછન્યુ” લહી તેથી એ * સાવધાન થચોઃ નહીં: 
"સ્રીસ'મે નર્મગાષ્ઠીમાં વધે છે વતની: .મહી. 


ઉત્તુગ નસ્ર સહાર ક્િસે ઘણાય, 

લાખા વળી અગુરુ ચ'હત ત્યાં જણાય; 

વૃક્ષો, લતા; સકલ કૈક અપૂર્વ *૨ગ, # 
1 જસે, ન કાં પ્રભલઃ મિત્ર 'વડે અનગ ? 


ત કરતાં ફરતાં આવ્યો એક માલતિમ'ડપ; 
પ્રવેશ સતીની સાથે કરે છે તે સડી નૃપ. 


પ્રીમે પીમે છટાથી કુસુમરજ લઈ સાહસી વાયુ વાય, 
ચાપાસે -વલ્ષિઆથો પરિમલ પ્રસરે, નેત્રને તૃપ્તિ થાય; 
બેસીને કોણુ જાણે .કચર્ડિ પર્ભુતિકા ગાન સ્વર્ગીય ગાય, 
ગાળી નાંખે હલાવી રસિક હૃદયને, વૃત્તિથી દાખ ન્તય. 


“ સાંભળ્યુ' મોહે પામીને હવે ફે1કિલકૂજન : 
પ્રિયા પંચમ વૃછિથી ન્ડાવાનુ' થાય છે સન. ” 


જરાશ'કા પાસી, તદષિ નહિ કાંઇ. કહ્ઠી શકી, 
વળી એવી ભીતિ ન્ૃપવદન નેતાં, નહિ ટકી; 
નહીં રાજાજીએ હુકમ પણુ પાછો, કરિ કરે, 
વિચારી એ માદ્રો તરત જ જરા ફૈ/,શરૂ મરે, 


પૂર્વાલાપ 


દિવ્ય રાગ શરૃ થતાં ખન્યુ* શાંત ગધુ* વન; 
લોહુચુ'મકથી જાશે ખે'ચાયાં સર્વનાં મત. 


£3૬] 





સાધુયં એ ઉછળતુ* કયહિ' ના સસાય, 
હા !કેમ આ હુલક અ'તરથી ખમાય; 
સાથે મળ્યાં તરત દ૬પતી સર્વ રડી, 
ભેટી રહ્યાં સ્વર વિષે દઇ વૃત્તિ નડી ! 


ઘેલી બની બધી સૃછિ રસમાં હાલ ન્હાય છેઃ 
હાય! એક જ પાંડુના હૈયામાં કેંક થાય છે! 


સ'ગીતામૃત વર્ષતાં પ્રથમ તો આનદ વ્યાપી ગચે!;, 
સાથે એક કર્‌* પ્રિયાહુદ્યનતે આવેશ એવે! થયો; 
ખ'ચાચો। પણુ વેગ પૂણુ* કરતાં, આવી સ્થિતિની સ્મૃતિ, 
રખે અ'કુશા, તેય સ્પછ વષુમાં દેખાય છે વિકૃતિ, 


નિહાળી નૃપને રાસ્તી જરા ગાતાં રહી ગઇ; 
હાય રે1 ઉલટી તેથી તેની શાંતિ વડી ગઇ! 


* પ્રિયે માદ્રી ! આહા ! સહેન સુજથી આ/નથી થતુ, 
નહીં મારે જેઈયે તપક્લ, ભલે એ, સહુ જતુ; 
ચલાવી દે પાછી મધુર સ્વરની રમ્ય સરિતા, 
છટાથો છેકી દે ! અરર ! કયમ રાખે, નિયમિતા | ” 


વૃત્તિઓ પરથી તેનો અધિકાર ગચો હતો; 
અપૂર્વ ધ્વનિથી પૂરા મરન્મત્ત થયે: હતે: 


વસ'ત વિજય [૨૭] 





જ સખી દેવી | વ્હાણી | સ્વરૂપ તુજ આજે ખહુ દિસે, 
ખરે1.ર'ભા જેવી રસમય અહીં ન*દન વિષે: ” 
નિહાળે વર્ષાવી પ્રણુયરસ ખને, નયનથો, 
જરા ધાસ્તી પામે સતો પણુ હવે કાય ! મનથો. 


ગીત પૂણુ થતાં રજા જાય, છે પાસ કૈં (ષે; 
ઈક્ષસા-પ્રાણુ નહીં, '' બોલી; લે છે, એને ભ્રજા વિષે ! 
4 જે 


“ર્‌ હાય | હાય | નહિ નાથ નહી; ” -કહીસે, 
છૂટી જઇ બુજ થકી અળગી' રહી તે; 
હા] દોન દછિ કરી એ નિરખી રહે છે, 
ડુઃખે ભર્યાં” નયનથી નૃપ્ને ક્હે છેઃ-- 


* ઢરૃ* છું, ભય પાસ્ુ' છુ જઈને આજ આપને : 
અરે! કેમ વિસારા છે ક્ડષિના ઉગ્ર શાપને? 9 


અડું ખ્હીતી ખ્હીતી થરથર થતી! એ, કરગર્‌, 
નથી ઓઇછી થાતી વિકૃતિ નૃપની તોપણુ, અરે! 
“ ઘટે છે શુ' દેવી | હુંય પર આ નિર્દય થવું ? 
અરેર! અ! આવુ પ્રબલ દુખ ! મારુકયસડિજવુ' ઃ 


* પ્રિયા 1 પ્રિયા 1 પ્રિયા 1 તારા હાથમાં સવ હાય રે 1! 
ત્વરાથી દેડ જેડી દેઃ આ તો. નહિ ખમાય ૨! 


“ «તર્ણ ખધું, પણુ રિસે સ્થિતિ શ્મા નવીન $ 
મારૂં નધા બલ, બન્યા જલ બ્હાર સૌન : 


[૨૮] પૂર્વાલપ્ષ 





રવી] વિચાર કરવા સઘળા તજી દેઃ 
૨ હાય | સ્પરાસુખ, ગ્રાણુસખી ! હેજી રૃ | *” 


વિચાર ઢર્વા જેવો હવે વખ્ત રહ્યો નહીં; 
ઝંપલાવી પડી માદ્રો નરે'દ્ર ભુજની મહીં. 


હે ત્ર ફર તર. 


નહીં ચાલે આથી ગત સમયમાં દ્ર હૃદય : 
પડયા શખ્દો છેલ્લા શ્રુતિ પર બહું મ'હ સદ્ય . 
જરા નરૂટચાં વાકચો ક'ઈ કઇ થઈને,રહી ગર્યા : 
હજારો વર્ષો એ પછો પણુ હવે તેદ.વહી ગયાં ? 


ા 


ઉઘાલ'શ [૨૯] 





:“* ઉપાલંભ ી ી 

જેસુ' એ ન મળ્યું મને નયનર્મા, શબ્ટો સંહીંએ નહીં, 
હેર્ષોન્મત્ત સદ્દેવ છેક ખનતો તે ઝે”ક બાજે કચહીં; 
૨ પ્હેલાં ન હેતી કરી અતુભવી આવી ઉદાસીનતા, 
દીઠી શુ' ન કઠોર 1 તે' કરુણુ જે વ્યાપી સુખે દીનતા ? 


હૈયાનુ' :ઝરણુ* શ્સાલ સહસા ખૂટી ષડચુ' શું સખે? 
ચૃશ્વી કઈશ જેઈ *ડાયર થતાં બીજે વળ્યું શુ રખે ? 
સ્વાર્થી તુ *ન ગણી શકાય મનથી-તો ચે રહુ' રોષમાં, 
ભર્માઘાત ન શાન્ત થાય નિજને માતું ખધા દોષમાં. 


વર્ષોના સહવાસથી પણુ અરે જાણ્યો નહીં તે" મને, 
જાણુ શા થકી ચોગ્ય છે પ્રણુયના શા તુ' ઉપાલ લને? 
'નેહી, સ્નેહ તણા અનાદર કહે શી રીતથી હું સહુ” ? 
આલ'બી ઉછરેલ કેવલ રહુ શાથી નિરધાર હુ? 


જે ફે* હોય વિકાર વૃત્તિ મહીં તો છે વ્યર્થ આ બોલવુ', 
શાને નિદ્યની કને હૃદયને સર્માતમાં ખોલવું ? 
%્રચી છુ' નહિ, પ્રેમથી અવશ છું, સ્વાત'્ય તો કૈ' નથી, 
શગ'ખમી તોય શકીશ વૃત્તિ મનમાં તાટસ્થ્ય સામે સથો. 


નક 


[૩૦] પર્વાલાપ 





પડેલા સ્નેહીને પ્રત્યુત્તર 


મોલ્ષા હું દગથી, દગે નમન ના કીધું પછી કોઇને, 
ગાંભીય, દેહતા, અને સરલતા તારાં, સખે | સ્‍ેઈને; 
ગર્વાન્મત્ત થયો, ખરી ફરજ કેં ભૂલ્યો, પડચો ગહ્રે, 
સ્નેહી માનવ [સાથ તું પણુ પડયો એવે! જ | શું તુ કર? 


હાવાં કેં સ્મૃતિશાગરે લહુરમાં આંસુ મિલાવી, અને 
શૈયાને ન્હવરાવતો, પણુ સખે | ના શ પુરાણું બનેઃ 
છે તારૂ'જ તથાપિઃ નિમ્ષ્લ નહીં, તોયે ખર્‌*ઃ રાખતું” 
વાત્સલ્ય પ્રતિખિભ આત્મગહને રે'શે હમેશાં છતુ' | 


દ 


ચકવાડ સિથુન [3૨] 


ચકવાક મિથુન 


હ 
દર.પ્રસર]ી રહી ચોપાસ શાખાએ શૈલરાજની : 
ન જણુય, જશે કેવી સ'થ્યા એ મધ્ય આજની ! 


સશ્તનાં જલ ડૃષ્ણુ જરા થયાં, 
ડિર્ણુ સૂર્યા તણાં શિખરે ગયાં; 
સભય નાથ પ્રિયા હદયે ધરશે, 
વિર્ઠુ સ'ભવ આપયુલતા ફરે! 


ઝાંખાં ભૂરાં ગિર ઉપરનાં એકથી એક શુંગ; 
નર્ષાકાસો જલધિજ્લના હોય જાણે તરંગ! 
પાસે સામે તપ પ્રસરતાં એક ઉદ્થીવ નેય, 
શરું શ્યામા પણુ નયનમાં આવતું” અશ્ર લ્હાય. 


વિડગયુગ્મ કિશોર ર્સસ્ર એ, 
ર્સ મરહીં જ પરસ્પર સગ્ન એ; 
નિભૃત અત્ર અહર્નિશ આવતુ, 
રૂમણુ આચરવા મન ભાવતુ1 


ઊચે બેસી રવિઉદયને જેડ સાથે વિલેકે, 
ઘેલાં જેવાં ક્ષણુ સ્મૃતિ થતાં જે દિસે હુ્ષશેાકે; 
ઘાટાં ભીનાં લિટપ પર સે ત્યાં નિયાળે સુવણુ, 
સાશિકચોથી ગ્રથિત સરખાં રમ્ય જ્યાં થાય પણ". 


[૩૨] 


ચૂર્વાલપ્પ 





*. હરિત નીલ સુદર વનસ્થલી-- 
“પર મળી જુજુમાર મૃગા રમે; 
ઉપવનોા તણી સ"વૃત આવલી-- 
મહિ જવા પ્રણુયી તરુણો! ભમે ! 


ન્હાના ન્હાનાં કયહિં શુચિ સરે!, કચ્છ ઉત્તાન રમ્ય, 
સ્નેહે નેવા થકી ઉપજતી ભાવના કૈં અગમ્ય ! 
આઘુ' આધુ* સુક્તિ ર્વર્તું ચિત્ર સ'ગીતત થાય 
શાનો કયાંથી ક'ઈ નિસરતો મિણ આમોદ વાય! 


અસર સુદર અદભુત ₹ ગની, 
સકલ સૃષ્ટિ નવીન ખરે ખની; 
ર્વિમરીચિ ખધે હિમને હર્‌; 
ગહુનમાં તદન'તર ઊતરે, 


શાખાચામાં તરુવર તણી ચકવાકી છુપાતી, 
શૈધી કાઢે દયિત નયનો, જેઇને હુષ્ટ થાતી; 
ચ'ચૂ ચ'યૂ મહિ લઇ પછી પક્ષને પક્ષમાં લે, 
ફ્રીડી એવી ક'ઈ ક'ઇ કર્‌ મૌગ્ધમાં દપતી તે. 


સુચુત બે ચરણ! થકી ઊડતાં, 
પવનથી પડતાં કઇ ખૂડતાં; 
વિસ્ુખ એકલ્લી નહાતી પ્રિયા શિરે, 
પતિ જઈ અભિષેક કરી કર્‌! 


કાંઠે બેસી નઝર કરતાં આત્મછાયા જણાય, 
બીજાની ત્યાં પ્રતિકૃતિ ભણી એક દષ્ટિ તણાય. 


શકવાક સથુન [૩૩] 





પૂરાં અ'ગા નહિ કઈ દિસે, ગ્રેમ તો તોય વાધે, 
જતાં નેતાં સુખ અવરતુ' ગાઢ આશક્ષેષ સાધે] 


મણુયની પણુ તૃપ્તિ ચતી નથી $ 
મણુયની ત્યભિલાષ જતી નથીઃ 
સમયતુ' લવ ભાન રહુ નહો' : 
અવધિ અ'જુશ સ્તેડ સહિ નહીં! 


હાવાં રક્ત ઘતિ ઉડી જતાં થાય વૃક્ષે સરોષ, 
હાવાં થી મૃદુ વડનથી સૂચવે છે પ્રરોવ ; 
આકારો જ્યાં હતી વિચરતી ક્ેવતાઓ ત્યહોંથી, 
જાગ્યાં પ્રેમી વિરલ સુખની મોયનિદ્રા મહી'થો. 


વિરક સ'ભવને વિસર્યાં' હતાં, 
બની નિરજુશ બેય ફર્યાં” હતાં ; 
જવનિકા ત્ુટતાં સ્સ્રતિનારાની, 
નિકટ મૂર્તિ ઉભી વિધિપાશના ! 


અતુલવે ન છતાં ક્ષણુ એક તે, 
વિવશ, મૂઢ, નિરાશ જ છેક તે ; 
સહુ થનાર કમે નઝર વહુ, 
રુદત અ'તરમાં ઉછળી રહ્ય ! 


અ*ધારાનાં પ્રલયજલથી યામિની પૂણુ ઘોર, 
સ્વેગ્છાના વા જુટિલ કૃતિના મ*દ્ર અવ્યક્ત રો।૨, 
ઊંડાલામાં પડી સુઈ જતેઃ નિષ્ઠુરપ્રાણુ કાલ ૨: 
આભાસોથી થતુ યુગલ ક એ સ્તેહબાલ ! 
પૂ,૩ 


[૩૪] પૂર્વાલાપ 





થઈ તયાપિ વિગ્નુક્ત પ્રયાસથી, 
લઇ વિદાય નદીતટ પાસથી; 
મિશુન એહ ચડે અવકાશમાં, 
સ્થિતિ કરે દિનતેજ સકાશમાં. 


અવર કાંઇ હવે નથી દેખતાં : 
અવર કાંઈ હુવે નથો લેખતાં : 
ચપલ, આખરની, ક્ષણુ એ છતાં, 
ઉભય જીવન એક થતાં ટિસે 1 


7 ધ્ીમે ધીમે ગતિ કરી જતો! પશ્ચિમે સૂર્ય જેમ, 
ઊડી ખને શ્રહભુ કરતાં ઉન્નત સ્થાન તેમ; 
દછિ પ્રેરે વિતત ગગને, કાંતિ કૈ* ના જણાય, 

- અછી આછી રસ રહિત ત્યાં વાદળીએ તણુાય, 


* 


ઉદધિને રવિબિખ હવે અડે, 
અતિ સસુચ્છ્તિ તેય હુવે ચડે, 
ક્ષણ લગી પરિરભ કરી રહે, 
હુંદય ક'પિત સાથ ધરી રહે ! 


શામે રસે વિરડુભયની વેદનાથી બળે છે, 
છૂટી છૂટી, સહૅન ન થતાં, મત્ત પાછાં મળે છે; 
લેળા થાતાં વિધિદ્મનની ગાત્ર ખે'ચાય સામાં, 
પ્રેમી ખને ધૃતિ અતિ છતાં થાય સ'મૂઢ આમાં. 


ચકેવાડ'સિથુન [૩પ 


ટળવળે નિરખી રચના વને, 
તરક્ડે સમજી રચનારને : 
શ્વસન ડુઃખિત છેવટ સારતી, 
પ્રિયતમા વચ આમ ઉશચારતી :-- 


બ ચાપાણારમાં નહિ નહિ હુવે આપણે, નાથ 1 રહેવુ”: 
જાને ત્માવુ', નહિ નહિ જ; રે ! આપશે, નાથ 1 સ્હેવુ' ! 
ચાલો! એવા સ્થલ મહિં, વસે સૂય? જેમાં સદવ, 
આનાથી 3* અઘિક હદચે આર્ડ્ જયાં હોય દૈવ ? '' 


પ્રવટતાં અટકી ગઇ એ અહીં, 
અધિક ધીરજ ધારી શકી નહીં; 
થઈ નિરાશ હવે લલના રુવે, 
સૃદુલ પિચ્છ ચડી ગ્રિય તે લ્ટુવે 1 


પણુ ઠજી દિત શેષ રહ્યો જરા, 
નઝર ફ્રેર્વી નનેઈ અધી ધરા; 
પણુયવીર લહી સ્થિરતા કહે, 
અગર નને રુજ અ“તરમાં સહે: - 


હા શખ્દો આ સરલ સરખા મમને તીત્ર ભેદે, 
ગર્ભાત્માને સ્કુરિત કરતા ચૈયંને છેક છેદે; 
«“ લાબા છે જ્યા દિન, પિચ સ'મી ! રાત્રિએ દીર્ઘા તેવી, 
આ સશ્ચચે' પ્રણુયસુખની; હાય | આશા જ કેવી ! 


1૩૬] 


__પર્યાલાય 





“ વર્‌ કાંઇ ઉપાય હુવે નથી : 
વિરહ, જીવન, સ'૩રીએ મચી : 
ગહુનમાં પડીએ દિનિ દેખતાં $ 
નયન મીચી કરી ૬૪ અકતા ! 

ક ત્ર ત્ર ત્ર્ડ નઃ 
પાછું જેર્તા દ્વિજયુગલને અન્યથા થાય લાસ, 
ઊંડુ ઊડુ' દિનકર સસુ' કૈક દેખાય હાસ; 
“શહ ! આહા | અવર દુનિયા | ધન્ય” એ બોલતામાં, 
નીચે નીચે ઉતરી પડતુ" વેગથી ૬'"પતી ત્યાં! 


અધિક એહ પ્રકાશ થતો જતો, 
જવ જનાર તણે! વધતો જતો; 
અમિત એ અવકાશ તણી મહી', 
કયહિં અચેતન એક દિસે નહીં! 


રૃવ્રચપ્ની [3૭] 





રૈવયાની 


૬ રજનીથી ડર, તોચે આજે. એ લેખતી નથી; 
કયાં છો ? કચ 1 સખે ! કયાં છે! કેમ હું ટેખવી નથી ? ” 


લાવેલા સ્વર મધુર આ વ્યોમ માંહે ફર છે, 
સુષ્પે પુષ્પે વિટપ વિટપે નૂતન થી ભરે છે; 
ન્હાનાં ન્હાનાં વપુ ધરી રાકે શોધતા એ દિશામાં, 
રતા એ રતિ વિતિધ કે શશીની નિશામાં ! 


“7 દિશ્ય પ્રભા નિરખી ઉત્સુક જે થચેલી, 
દેખાડવા સુહ્દને પ્રલુયાદ્ર“ ઘેલી; 
તે અય સ્વભાવ સરલા કરી દોડ ન્હાની, 
બોલાવતી ધસતી ખાલક દેવયાની. 


તરે જે શેણભાથી વન વન વિષે ખાલ હરિણી, 
સરે વા જે રીતે સુરસરિતમાં ' સૌમ્ય કરિણી; 
કરે એવુ" જ્યોત્સ્તાભરમણ, બભ્રમભે જ્યાં. અટકતો, 
શશાંક પ્રેક્ષીને સુભગ મહિ સે'થે ઝભકતે। ! 


તરુએ અભિન”"ર આ અ'ગોા લલિતને નમી, 
સચ્ગ્ર નશ વષે છે, આપ્યુ ઊપરથી અપી ! 


[૩૮] પૂર્વાલાપ 





થડા મીઠો મુસુદવનતે! માતરિશ્વા વહે છે; 
કીડતો ન્યાં તરલ અલકથ્રેણિ સાથે રહે છે; 
ખાલાને એ બ્યજન કરતો દાખવે આભલિનત્ય, 
ગ્રેર નૃત્યે પદ રસિકના અવ્રણી દાક્ષિણાત્ય ! 


જેવી તરગ શિખરે જલદેવી નાચે; 
વક્ષઃસ્થલે શિશુ સમી ગણી સિંધુ રાચે 
અન્તાત ત્તેવુ” રમણીય નિહાલી લાસ્ય. 
પામે પ્રમોદ વસુધા ઉભરાય હોસ્ય! 


હેવે ત્તે મેદાને વરતનુ* દિસે છે, વિચરતી; 
વિલેકે સામે, ત્યાં ત્તરિત ચરણની, ગતિ થતી; 
રહ્યાં ગ'ને ખાજુ તરુવર, નહીં કાંછ વચમાં, 
વસેલું આવીને પણુ સકલ સૌ'દય કચમાં ! 


રાહિણીપતિના ભાલે 'રફ્મિઓ રમતા હતાઃ 
લુહિનાચલના નાણું સૃ'ગમાં ભમતા હતા! 


શેભિતા શા સહુ અવયવો, સ્તિગ્ધ, ગોરા, ભરેલા, 
ચે!ગાભ્યાસ પ્રખલ થક્ટી શા ચોગ્યતામાં ઠરેલા : 
ગાલે, નેત્રે, સકલ વદને, રીપ્તિ સ્જત્ર ભાસે, 
જયોત્સ્તાનેએ વિશદ કરતો સ્વચ્છ આત્મીય હાસે 1! 


આકાશ મ'ડલ ભણી દગ એ નથી જ, 
વિશ્રામ આજ નથી ભૌતિક કોઈ ચીજ; 
સેત્રો તિમીલિત થતાં હૂંઠયે તણાય, 
અપ્યાત્મ ચિંતન નિમરત થયો! જણાય 1 


રવચપ્ની [૩૯] 


હુવે તો આ આવી નિકટ શુરુકન્યા, કસ તણી, 5 
અવસ્ઘાને જાણી નહિ, શ્રગર જાણી, નહિં ગણી; 
“ નિકાલે શુ”? હા તે! સફળ સમજુ' 'આગમનને ! 
નહીં: નીચી દૃષ્ટિ: અરર] અવસાતે, ગગનને 1 


કર્‌ સાહી કહે સીઠું': “ વ્યોમસાગરને તટે, 
ગ્રુખ તો! વિધુલક્ષ્મીનુ' નેં, સખે | આમ ના ઘટે ! 


પાડી નાંખે તતુ પર પડયુ' બિડ જે હેમ આવી, 
ઝાડીમાંથી જૃગપતિ જરા યાળ જેવો હલાવી; 
કીધો નીચે સુતનુ કરને એ પ્રમાલે કચ ન્યાં, 
ઝાંખા જેવો વિધુ પણુ થયે! દૈત્ય દેખી નભે ત્યાં ! 


સાશ'ક ભીરુ નિરખી રહી આસપાસ, 
ન્હાનુ' . રીસે સુખ અનાદરથી ઉદ્દાસ; 
# ઉ3પીમે હૈવે કચ ભણી ત્ત્યમ સમ વળે છે, 
પેંતેવુ જ હા! ઉતરતી દેગને મળે છે ! 


જરા જોયુ', ત્યાં તો અતિશય, દિસેં છ, પ્રસરતી, 
કુમારીને લજજા, નયન પણુ _નીર્ચાજ ધરતી; 
રછી વેળા થેો!ાડી કચ પણુ હવે આગમ ઉચ્રે, 
હતુ' ધીઝુ' તોયે, પરિચિત છતાં' એ, પણુ ડર 1 


* ઝાવસ્થાભેટનુ” , રેવી1 તને લાત રિસે નહીં: 
મુગ્ધ! શુ સમજે છે તુ' બાલભાવ થણપા મહી ? ' 


દ ૪૦] પૂર્્ાલપ્પ 





ર્‌ ૨ એને શ્રવણુ ન કદી વાકય એલુ' પડેલુ, 
હેયુ' એતુ' મૃડુલ વિરછુ' ગભ'માંથી ઘરેલુ; 
આંસુ આવ્યાં નહિ, પણુ ખની બાલિકા છેક ઝાંખી, 
ઊભી યત્ને, વિવશ ચરણે, મમ નિઃશ્વાસ નાંખી 1 


આ તે ઉભી કુસ્ુદિની સરખી નશ્ેલી, 
જે ચ'દ્રની વિકૃતિને ન કદી ખમેલો; 
લાવણ્યને વિવશ નઇ નહીં શકે જે, 
ચિત્તે ખહુ વખત રોષ કયહાં ટકે તે? 


સ્વસા જેવી, જેને દિલગીર કરેલી, નહિ કદા, 
રહી સાથે જેની શિશુ સમ ખનેલો: પણુ સદા; 
ફરી તેની આવી સ્થિતિ નિજ કંઠાર/ પ્રવચને, 
થયો પદ્રાત્તાપ પ્રખભલ મનમાં તુર્ત કચને. 


શખ્ઠ સાંત્વતને માટે શોધે, પણુ મળે નહીં; 
વિચારે ખહુધા, તોયે કઈ ચેન વળે નહીં! 


રાતી હારો અવનત ગ્ુખે એમ શ'કા કરીને, 
ઊચી લીધી તતુ કટિ કને ખાટુ સાથે પરીતે; 
* ખાલે! શું છે વદ નભ વિષે, સજ છુ સવ સ્‍ેવા, 
તારી સાથે, અધિક રઠરે તો પછી સાથ રોવા! 


રાકેલ અશ્રુદલ જે હૃદયે જડીને, 
ભીંજે કપાલ કચના હમણાં પડી તે; 
છાયુ' હતું ઘનપટે સુખ ખેદનાએ, 
ત્યાંએ સુડાર્ય વિધુના સમ અલ્પ થાય 1 


રવચાનતી [૪0] 





પરી હૈચા સાથે સદ્ય મૃદુ આલિ'ગન કર્યું; થા 
વહોને એષ્ડેથી મણુર વદતે ! સુંબન ઠર્યું"; 
કરી નીચી હાવાં સજલ નચ્તે એ * નિરખતતો[, 
છવાચેલુ* હષે" વદન દિસતાં હુષિત થતો. 


૨કુર્‌ે લાવણ્યનુ' શું આ પરિવર્તન અ'ગમાં: 
રમતી ર્પણ્ી ભાસે દિવ્ય નૂતન રગમાં! 


શેભે જેવી જીચિ નિસરતી માનસેથી 'ભમજાલી. 
વર્ષા કેરાં વિમલ જલમાં નાચતી વા મૃણાલી; 
ચતી વા તતુ ચમકતી મસેઘથી જેમ વીજ; 
ખાલા તેવી ખની ગઈ, ખરે અદ્ભુત સ્પર્શથી જ ! 


વૃત્તાંત “પૂવ સઘછી' વિસરી ગઈ સ, 
દ્રધગ્યમાં દ્વિગુણુખદ્ધ હવે થઇ એ, 
સ્નેહામિથી સદયની ચઈ આંખ ભીની, 
જેતેદ રહ્યા, સરલતા કચ સુ'રીની ! 


તરે જે રેોભાથી વન વન વિષે, ખાલહરિણી, 
સરે વા જે રીતે સુરસરિતમાં સૌમ્ય કરિણી; 
કર્‌ એવુ” જ્યોત્સના ભ્રમણુ, બ્રમણે ' ત્યાં, અટકતો 
શશાંક ગ્રેક્ષીને સુભગ મલિ ક્ષેથે, ઝબકતેા ! 


ઉશુદ્ડે સ્નેહતુ' નેડુ' વિશ્વસૌ'હયમાં વહુ: 
વિલાસી વિધુ તે તારા નભથી નિરખી રડે! 


કમ 


[૪૨]. 


પૂર્વાલપ્પ 





ઉદ્ગાર 
(ખ'ડ શિખરિણી ) 


વસ્ચો। હેચે તારે : 
શહય એ આધારે : 


પ્રિયે, તેમાં મારે પ્રણય ડુનિયાંથી , નવ થયો ! 
નવા સ'ળ'ધોનેો! સમય રસભીને , પણુ ગયો! 


નહિ તદપિ ઉદ્વેગ સુજનેઃ 
નયન નિરખે માત્ર તુજને: 


હુરે દછિ, બ્ડાલી ! સદ્ય મૃદુ તારીજ રુજને ! 


સદા રહેશે એવી $ 
સુધાવર્ષા જેવી : 


કૃતી માનુ", દેવી 1 ક્ષણુ સકલનેં જીવન તણી : 
પ્રમત્તાવસ્થામાં નઝર પણુ નાખુ જગ ભણી 1 


કટ 





સપ્નસ સર [૪૩] 


1 
માનસ સર 


ત્મતર્‌ ઉછળ્યુ' હા! સહસા ધય ગળ્યુ' હો! 


[કેરલ ચચેો વૃત્તિમાં અતિશય, તરગ જખ્ગર ચાલે : 
'મ્ાતસસર માર્‌' ડોળાચુ', ખૂબ ચલિત જલ હાલે $ 
સ્થાનક ન સળ્યુ' હો! : સહસા૦ 


હાય | વધે જલ, અલ્પ દિસે સ્થલ, છેવટ રે! શુ* થારે? 
નાજીક પાળ, પ્રચ'ડ ભરાવે! $ હુ! |] શી રીત'સમાસે ? 
જલભલ ન ચળ્યુ' હો | સહસા૦ 


આવે ઉગ્ર ઉછાળા ઉપર, તોફાન ખર્‌* જામે ર 
ન્હાતુ" સર, દેખાવ ભયાનક 1 શાથી સઘ વિરામે? 
પાછુ ન વળ્યુ' હો 1 સહસા૦ 


૨ગ ગયે ખદલાઈ, ખરેખર નિર્મલતા ષણુ ઊડી | 
જલસેના ઉભરાવા માંડી, પાળા પણુ ગઇ ખૂડી : 
સ્થલ સાથ બળ્યું હો 1 શ્વહસા૦ 


ઉપર થઈ રાળાય બધેથી મસ્ત ધોધવા રાડે$ 
જગ ખશાણર થાતાં નિખ'લ પરિસીમાને તોડે : 
આખર ન કળ્સુ" હો | સહુસા૦ 


[૪૪] ન પૂર્વાલપ્પ 





અદ્દેત 
એક જ' અવણ્યં સર્વ વ્યાપ્ત સવ વિશ્ધ વિષે, 
અવકાશ કાલથી અન'ત છજેવુ' ભાસે છે; 
જ્ઞાન, પ્રેમ, દયાથી વા દષ્ટિજાડય ટૂર થતાં. 
બિન્નત્વ પ્રતીતિ પણુ સ્વલ્પ વાર ન્હાસે છે; 
અભેદની સાથે એકયાતુભવ પ્રસ'ગાપાત્ત 
અજ્ઞાત સ્વરૂપ છતાં સર્વ કોઇ પાસે છે; 
પ્રમા વિષે સ'શય વા અવિશ્વાસ લાવી જેઓ 
તકૂપ ન બતે તેવા પછીથી વિમાસે છે! 


દૂરત્વને ટૂર કરી એક જ જલુાય તેમ, 
અતુરક્ત માતા ખાલ હૂંદ્ય સસગ્ુ' ધરે; 
શરીર જ ભિન્ન, નહીં અ'શ, એમ, સૂચવવા; 
સખાઓ સખાએ સાથ સ્તેહથી ફેટી ડરે; 
અતુશ્રહ વા તત અતુક'પાની અવસ્થા વિષે, 
સતુષ્ય અમાતુષને ઓળખે નહીં, ખરે! 
ગ્રેમમી થઇને મસ્ત, એકત્વ જાણી, કરીને, 
ચેણ્ય હૂંઇ, ચુગ્મ રસસાગર વિષે તરે 1 


નવે।ઢા સ્થિતિમાં જ્યારે અસ્ત મૌગ્ધ્ય હતુ, ત્યારે 
એકત્વ વિષેની મારી પ્રાર્થના ન સાનતી; 
જડ દષ્ટિનેજ માત્ર અતુસરનારી બાલા 
તાત્પર્ય અભેદ તણુ કરુ' નહીં ન્તણુતી; 
પ્રાભલ્ય થટ્ટી કદાપિ મારા ચિત્તનો આભાસ 
પડે, ત્યારે જરા સારી ઇચ્છાને પ્રમાણુતી; 


જાહેત [૪૫] 


ક્ષણ એક દેખે, તોય સૃગજ્લ જેવુ" ગણી, 
એજ સત્ય છે, એવુ' તો અ'તર ન આણુતી |! 





અધિક ગહુત અન્ય વસ્તુનો અતુભવ 
થતાં દછિ શુદ્ધતર ધીક્યી થતી ગઇ; 
પોતે તો નહીં જ, પણુ ન્યારે હુ ખતાવુ ત્યારે, 
“નહીં,” કહવાની આતશ્રદી મતિ જતી ગઈ; 
સત્ય પ્રમા વિષે પછી અપૂર્વ આનદ ત્તેઈ, 
પ્રથમ થવાની લન્#્જા પણુ તજતી ગઈ; 
એકત્વતા અતુભવ આપવા થવાતે માટે 
નવાં તવા 1 સાધન ર્સાલ સજતી ગઈ! 


વખત જતાં તો નહીં ભાષાની રહી જરૂર, 
વૃત્તિઓ સમસ્ત કૂકત આશ્લેષથી દાખવે, 
પ્રેમપ,્ ઉપકાર, છષ, લન્ટજા, ભય, ઉત્કેલિકા, 
સૂચિત કર્‌ એ સવ અભિજ્ઞત્વ રાખવે, 
અસામાન્ય ખૂંખીને અખતાવે કોઈ ફેઈ વાર, 
થોાગ્યતાથી સ્વેચ્છા વિષે પતિચિત્ત નાખવે; 
જવને શમાવી, જરા અધેર્ય નમાવી, પૂણુ 
શસતે જમાવીસે સુધા સ્વર્રસીય ચાખવે ! 


5 


[૪૬] ચૂર્વાલાપ 





અશક્રુને આવાહન 


અપે અ વેળાએ ગહન સરખી? શાંતિ પ્રસરી, 
વહી ચાલી શત્રિ જગ સકલને નિદ્રિત કરી; 
કર્યા કોટી યત્નો, બહુ ખહુ ઉપાયો,પણુ વળી, 
તથાપિ મારી તો, અરરર! હજી આંખ ન મળી! 


મળે એ શી રીતે? નથિ હૃદય પ્હૈલાં.તણુ' હવે, 
ણન્યુ' એ તો. બીજી':$ બટુજ ખદ્‌્લાયું: અનુભવે; 
હેવે સૂવા દેતું નથિ શયનમાં તુર્ત પડતાં, 
નિશાએ ગાછીં છું અતિશય ઘણીવાર રડતાં ! 


અરે! એતો એ હું, બહુ વખત વીતી/નથિ ગચો, 
હુતો કેવા ! આજે, અરર | પણ આવે!,કયમ થયે! 1 
જરા ન્હોતી ચિંતા, હૃદય સુખમાં! રોજ * રમતું, 
ખુશીથી, સૌ રીતે, સકળ વખતે, સર્વ ગમતું ! 


અરે! આજે તો આ રુજ છૂંદયને દારુણુ દશે, 
ખુ રુ પય, પ્રભળ પણ્‌ તઆઘાત ન અધ; 
નહીં આવે આંસુ, કઠિન ખલ સાંખી, કયમ'શકુ 
નથી શ્રાવા છાતી, અશરણુ હવેં હું”. નહિ ટકુ” 1 


અરે! આવો, વ્હાલા | સરવર નથિ આધાર જ રહ્યો, 
વહે, આંસુ મીઠાં ] વિષમ ભર જાતો/ નથિ સહ્યા; 
તમે ચાલે(, વર્ષો, નયન થકી પારા, થઈ પડો, 
ખધે, અગે અગે, સુહ્દ સરખાં સત્વર દડો! ' 


અસચુતે આવાહન [૪૭] 





રહ્યાં છોજી મારાં શિશુપણુ હતુ તે સમયથી, 
વિન'તીને મારી કદિ પણ અકારી, કરી નથી; 
ઘણી વેળા ભીંશછી તનુયુસુમને સૌસ્ય કરતાં, 
શમાવીને હેચુ' તરત વળી સ્વસ્યાન સરતાં ! 


નથી પાસે કેઈ પ્રિચ હૃદયને શાંત ફરવા, 
પરી સાથે છાતી ન્વલિત મિ [વીંચૂષ ભરવા; 
વહે માટે હાવાં, વિવશ ખનર્તાં હું”7-કરગર્‌*, 
તમે ચાલે વ્હાલાં | સ્કુટિતઉ૨ આવાહન કરૂ | 


ખરે1 ત્યાં તે સ્નેહી સદ્ય દ્તિ લમાં! ટ્ર ઉછન્યાં, 
ચ્ડયાં ઊ*શચે વેગે, ઉભય નયને॥ અ'દર્‌ મહ્યાં 
પડી ધારા ધોળી અગત સરખી શીતલ હવે, 
નહી શાર્તા એપી પ્રચલિત રહી? તાદશ જવે! 


[વિચાયું” ગ્રે, વસ્તુ પ્રણય સરખી છે/ નહિ અહી, 
થતીતિ કીધી, કે ફેલ લવ નૃથી' જીવન શ્રહીં; 
હજારો વાતોનાં સમરણુ ગહુને જ્યાં/ પડી ગયે, 
રહ્યાં એ અશ્ન તો નહિ, તદષિ નિદ્રતશ થયો | 


* 


[૪૮] 


ચૂર્વાલાપ 





પ્રણુયમાંં કાલક્ષેપ 


નહીં આવે આડે પ્રણુય મ્રભુચીના, હિત મહીં 
કદા, કહેવુ' એવુ', પ્રિયતમ સખે! ક્ષાયક નહીં; 
દિસે તોચે ખોટું, સદ્ય પર શુ નિર્દય થવુ ? 
તપાસી ને, નેશે અતુભવ વિષે અ'કુર નવુ ! 


વિચારે કે મોડુ ક્ષણુ પણુ હતે, હા, નહિ વળે, 
શળે જ્યારે ત્યારે : સમય વહી જતાનનહિ મળે; 
સખે] પાશા પ્રેક્ષી જલદ્ટ રસમાં સ્નાન કરવું; 
જશ વ્હૅલુ*? હૈયે નહિ, અ૨ર-! એવું,ન ધશ્યું ! 


નથી તાર્‌ઃ એ કૈં, સકળ રચના છે/ મુદરતી, 
નિસગે ખ'ધાતી, જ્ુટિત પણુ મેળે થઈ જતી; 
પડયુ" જે સ'ગીત શ્રુતિ પર નભૉંમ“ડળ તરણું, 
અરે! ને માં તારા સથય, વિરલુ', અ'તર૨ ઘણું! 


સુધાનાં સત્ત્વોપનું મધુર મધુ ફોને,નહિ ગમે? 
સ્વભાવે 3 ગ્રેરાતુ' પ્રિય હૂંદય નિષ્કારણુ દમે! 
ઉઘાડી રેં હાવાં પણુ વિડુગને પિંજર જવા, 
ખની ઘેલું પેલી કુઝેમરજ્માં' સૂર્ચ્છિત થવા! 


ફતિતે '્રાથષ્તા [૪૯] 





રતિને પ્રાર્થના 


શસમય ખન્યો કે કૈં કીડા પ્રદ્શશનથી પ્રિચે ! 
વિવશ કરવા, સ્પશે* સ્પશે" સગવ મથી પ્રિયે ! 
નવલ મધુરા હાસ્પે ડેયુ* વવી શરણે ગુ, 
સતિ વિર્મવુ' દેવી 1 હાવાં ખચાત બુ, યડુ*. 


જૂદુ મદણર્યા' ગાતેર ત્યાર્રા તજી ન રજુ અહ, 
વિરલ કચથી આચ્છારીને પ્રસન્ન રહું સદા; 
નયન નમણાં, શ્રોવા ધોળી, લલાટ સુહામણુ', 
અવિર્ત કરી ચુઃખી ચુ'બી કૃતાર્થ નહીં ગણુ 1 


ભઅધિક સુખના કાયે' આજે નિયોગ ઠર જરા, 
(વતત કરવી પજ્ષો કાન્તે 1 પ્રવાસ ૫૨ જરા ! 
ઉડુગણુ હજી ભાસે વ્યોમે સ્હુવાર પડે નહીં, 
ત્યમ વિચરવુ' વેગેથી ત્યાં વિમાહુભચથી મહીં 1 


તિજ સદનમાં શય્યા મધ્ચે નિકાળીશ મિનને, 
ચપલ દગથી નરે શોધી સસાગમ ચિત્રને; 
મહેર પણુ આજે વીતે તેજ એક જ અ'તનેો, 
જનન હિત છે આજે ત્ડારા સ્રષે 1 ખલવ'તનો 1 


સ્કુરિત કરજે સ્વપ્નું આવું સખી 1 હળવે રહી- 

સુહૂદ પળતો રાવિમાં નત્યાં પરિકમણે વદી ! 

વિશ. છુ જે સુરે સ્ત સ્ત, 

ત્વરિત નિર્ખે ત્યાં બાલા બે રસાલ નવી વચે. 
પૂ. ૪ 


[૫૦] 


“_પૂર્વાલાપ 





લલિત નમનેથી “ આયુષ્માન્‌' થવા વરદાન દે, 
“ જય જય ” તણાં મીઠે ક'ઠે વળી વચને! વરે; 
કરી અભિનચે અગેની કેં સ્ુકોમલતા છતી, 
જલધિન્લના તારાએમાં પડી ઉતરી જતી. 


સ્વન મધુરતા વાઘે જેવી પ્રશાન્ત થતાં વધે, 
પરિમલ જતાં આધે અ'ગા મહીં પ્રસરે બધે; 
સહજ હળવે તેવી રીતે પ્રબોધ થવો ઘટે, 
અસર સુખની ઉંડી જેથી નહીં સહુસા મટે 1 


રવિકિરણુને ૨*ગી લેજે મનોહર રંગમાં ! 
મૃદુ પવનનાં મોજ* દેજે સુશીતલ સ“ગમાં ! 
વિજય સરખો દર્શાવીને મહોાત્મવ સૃષ્ટિએ ! 
પ્રણુય ઠરતા જેજે હર્ષ પ્રકાશિત દષ્ટિએ ! 


નજર જ પડે તેવામાં જે કરી પ્રતિમા ભણી, 
તરત ખદલી દેવી તારે પ્રભા નયનો તણી; 
વદન હમણાં સામે ન્ણે હસી અભિનન્દશે, 
પ્રકટિત થતા સ્નેઠુ સ્નેહી સખા અભિનન્દશે. 


શુચિ હૂંદયનાં સૌહાર્ટાની સખી ! અધિદેવતા 1! 
સણુયમય આ વિશ્વે બાલે | ત્ડને સહુ સેવતા; 
રૃતિર્સ બધે રલાવીને ફરી વળજે પ્રિયે ! 
સદ્ય રહીને કચારે કારે સ્હને મળજે પ્રિયે ! 


હદ 


પ્રમાદી નાવિક [૫૧] 





માદી નાવિક, 


મનોહર તરગ આ ઉપર ચ.દ્રિકા' વિસ્તરે, 
સુધા ધવલ અ'તથી ઝબક સાથ વિઘુતૂ સરે; 
વહી પવન મ'ઢ મ'દ જડ ત'ગ ઇતગ્રતૂ કરે, 
નહીં વિધુર અ'તર તદપિ કાંઇ આશા ઠર્‌ ! 
રી % ત્ર % 
હતો! ચરસ મૂછાથી સરતનો. જરાએ નહીં, 
નહીં સફર લાભની પ્રગટતી સ્પૃહા એ મહી; 
સદૈવ સુખનાવમાં સ્વજનસ'ગ માટે જતો, 
કૃતાથ* શહચારથી પ્રણુચયથી હમેશાં હતે!* 


ફર્યાં સકલ ખ'ડના નવનવે કિનાર અગે; 
હુવાઇ દરયાઈ કૈક નિરખ્યા ચમત્કારને; 
શશી સહિત શાત્રોએ મર્હિ અનેક ગોષ્ટી કરી, 
ગયા દિવસ તે ખધા $ નર્હિ જ આવવાના ટરી ] 


ગયા, વખત આઘતાં સ્વજન સવ છૂટા થયા, 
ઘણા સકૂરમાં અને સરત જીતવાને ગયા; 
રહી પ્રિયલમાં સખી નિકટ માત્ર નૌકા પરે, 
ગણી ઉભય અર્થ સવ શટકયાં મહાસાગર ! 


ભર્યાં' દિલ વિલાસચી, મધુર કે'ક ગાને! કર્યા", 
તર્યા જલધિમાં અને વિરલ ટાપુઓમાં ક્યો"; 
જતાં નિકટ ખ*દરા નિરખતાં હલેસે વહો, 
“નૃ હાય સુખનાવની કદ્ર ખ'દરાને, '' કડો ! 


[પર્‌] 


પૂર્વાલાપ 





ઘણી વખત થાકતાં, નિજ કરે સુવાડી મતે, 
પ્રિયા ઉભય નાવને ચલવતી ધરીને કતે; 
કરી ગહુન અ'ધકાર પ્રસર્યા પછી જાગતો, 
તથાપિ ગણુતો નહીં, સદ્યની ક્ષમા માગતો ! 


અહે | હૃદયહીનતા ! અવધિ છેક કાઠિન્યની ! 
વ્યથા ન સમજી શકયો પ્રિયતમા મુખે દૈન્યની ! 
કદાપિ લઇ અ'કમાં રસિક કે કથાઓ કહુ, 
ગણી પરિસમાપ્તિ ચિત્ત કૃુતકૃત્ય માની લહુ 1 


કહુ કરુણુ એકદા : “ નવ જશુ* કિનારે સખે, 
જરાજનસમાજમાં | જડ જલે થવાશે રખે 1” 
હુર્તા સજલ નેત્ર એ: સ્રુજ ભરેલ નિદ્રા લસેઃ 
પડયો તરત ઊંઘમાં | સમરણુ તે ન હાવાં ખસે ! 
ક કઃ ન્ન દ્ર ત્ર 
કરાલ રજની મહીં ગગન ગરત્તમાં ડૂબતી, 
દગે દગ ઉઘાડતાં ચડી અનેક તારા સતી; 
હૈતી રિથિલ નાવલી સ્થિર, જરા ન દીટી કિયા, 
પડયો તરત જલ્પતે જલધિમાં “પ્રિયા ] હા પ્રિયા” 


વિધુર કુરંગ ર [૫૩] 


વિધુર કુરગ 


શશી નિર્ખત્તે, અને ગગન સધ્ય ઊં*ડી કરી; 
સુદર દગથી ઝુટુ'બરત તારલાએદ પૂરી; 
સુધા વરસતી ખધે, નહિ જ લગ્ન હૈયા પર, 
કરે, તરફડે, ઠર નહિ જ, દેહ શાથી ધરે ! 


વ્વિષા ત્રિઘતત્તા સત્તા | જગત સર્જ ઝાંખુ થયુ', 
ગસુ સુખ, ગચુ' બધુ, ન પણુ જીવવાનુ' ગસુ'; 
તજી ગઈ વિલાસિની નિજ કુરંગને, શાવને, 
સુતો! મૃદુલ ભાલ તાત ચરણે, ન ભાતા કે 1 


હૈતી કઠિન ભૂશિ શુંગખનને સુવાળી જરા, 
ગ્રહેલ રસતાગ્રથી શયન પાસના ફાંકરા; 
દિસે રજકણે! રમ્યા સ્ખલિત બાષ્પથી પાસમાં, 
કરે તદપિ ડૈત્યનુ* ડરલુ ઉષ્ણુ નિઃશ્વાસમાં ! 


નહો હદયની ભણી છહુદય એષ હાવ વળે, 
નહીં નચનને ફ્રી નયન તે પ્રિયાનાં મળે; 
કુરગ હતજાગ્યને ભવ અરણ્ય ચાત્રા રહી, 
કર્યા' કરવી એકલાં, વિવશ જીણું અ'ગે। વહા ! 


[૫૪] પૂર્વાલાપ 





દિશા કઈ ભ્રવિષ્યની ન કંઈ ભૂત તે સૂચવે, 
પડી વિકટ વતમાન કુહુરે રહેવુ' ડૅવે; 
પડી ઉચરવુ*, રડી ઉચરવુ* ઠ્યું“ સર્વદા : 
પ્રિયા ! હંદયટેવતા ! પ્રિયતમા ! સખી તકા ! 


કરી સ્મર્ણુ આવતાં રુધિરનીર નેત્રે ઝરે, 
દયા સ્વજનને થતાં વદન પાસ પાણી ધરે; 
નહીં સ્વજન તે : સખી 1 સ્વજન એકલીતુ' હતી, 
સહસશત શકલ્યમાં હૃદયની પથારી થતી | 


વિગ્રચેપગ 


વિપ્રથા[ગ 
વત્મ ફે 
(જતી ગીત 7 
૪ રાકાશે એની એ તારા: 
એની એ જ્યોત્સ્નાની ધારા: 
તરુણુ નિશા એની એ : દારા-- 
કયાં છે એની એર? 


“ શુ* આ હાવાં નહિ નતેવાની ? 
આંખડલી શુ” નહિ લ્હાવાની ? 
ત્યાંએ ત્યારે શું રાવાની-- 

,દારા એની એ? 


ઝે જ 


“જે, જ્યાં છે સ્વાસીની તારા? 
સ્વર્ગોતી જ્યેત્સ્તાની ધારા : 
નહિ જ નિશા જ્યાં આવે,દારા-- 

ત્યાં છે એની એ! 


* છે ત્યારે એ ત્યાં નેેવાની ૨ 
આંખડલી એ ત્યાં લ્હે(વાની ૨ 
સ્વામી સાથે નહિ રોવાની-- 

દારા એની એ! 


જ 


[૫૫] 


[૫૬] 


# 


મત્ત મયૂર 


પૃર્વાલપ્પ 





નાચે રસભીનાો અલબેલો આવી રંગમાં ૨ ! 
શ્યામા સ'ગમાં રે ! 


વીજળી વ્યોમ છટાથી તરે છે, 
નહ્‌ પેર ધયા ઘન રૈ।૨ કરે છે; 
સરન જેર ભરે છે એના અ'ગમાં ૨ ! 


હેય ધ્િયા નિરખી ષિચુ પામે, 
ક્ષોચન લોચન માંહિ વિરામે; 
પ્રેમ પરસ્પર જસે પૃણું પ્રસંગમાં ૨! 


રાગ પ્રસન્ન, મનોહર, ઘેરો, 
હારકઝ નાજીક ટરલડી ડેરા; 
કરતો વિવશ નસેરા છેક અન'ગમાં ૨! 


હૃષ્ટ ઉડે ચરણે્‌દ પ્રિય પાસે, 
સાહ કરે મધુર સુખ હાસે; 
પસતે! ભાસે વીર ઝુશલ રતિજ'ગમાં ર્‌ 1 


પિચ્છ પ્રદેશ ન્લે છવરાચો, 
ગર્જનનુ* કરી પાત પરાચે; 
ચાલી હવે પ્રિય પાસ ભરાચે। સ'ગમાં ર૨ ! 


પા 


ત્રિયાને પ્પાથતા [૫૭] 





સ્રિયાને પ્રાર્થના 


સને તુ''એક હૂનિયામાં રખે ઠપકે! પ્રિયે દેતી 1 
હી એ એક ઠૅપકાની મને પરવા: રખે દેતી! 


ચડયો સ'ગીતને નાદે : બન્યો ચકચૂર હુ" રસમાં : 
તતે સ્વર નને સુનાવુ' તો, અરે! ઠપકો રખે દેતી ! 


નહો એ નાદની, ખાલે | કદર કે પામરા સમઝે : 
કદરની ના સને આશા | કહુ, બેદિલ રખે કહેતી ! 


ન હાવાં કાલ પણુ, વ્હાલી ! જતે! રસપૂર્ણ જીવતને। : 
નહીં દોલત તહીં મારી ? રખે કઈ સાહમાં રંડેતી ! 


અતાવીશ કૈક જે કે હુ' તને ભવના ચમત્કારો : 
ગરીબી તોય રહવાની ? રખે સહ ગત્તમાં વહેતી ! 


કદાષિ ના શીરા બોલી ફરીને સ્પછ આ શખ્દેદ : 
ડેબી રસસાગર્‌ પડતાં જતાં ઠપકો રખે દેતી ! 


ખટ 


[૫૮] પૂર્વાઉપ્પ 





સુગ્ધાને સંબોધન 


તતે રાખુ" હમેશાં નેઠુભર હેચે ન્હાની ! 
કદી તકસીર તેોપલુ થાય તે! કહીચે ન્હાની ! 


નિઘા દિલદાર! રાખી દીનતા મારી ઉપર 
જરા ક'ઈ મશ્કરી સહેવાય તો સહીચે ન્હાની ! 


“ હુવાં મોટી થતાં સુગ્ધા કડી શકશે કચાંથી ? ” 
વિચારી એમ સ્હેજ શુમાનમાં રહીચે ન્હાની ! 


ખહુ શરમાળ ને તુ' તે ન હુ' એછે અ'દર 
અમે તો મરદ હિમ્મત ખ્ડારની લહીચે ન્હાની ! 


કરીને “ખ્યાલ ખાલે ! ચાલ ને ચહીયે વ્હાલી ! 
ચડી રસ સાગરી મોજે પછી વહીચે ન્હાની ! 


૬૦] __ ર્વાલપ્પ 


આશાગીતઃ 


અહા શા આજ ઘર્ષાવે સ્વરા આત્માં ૫ર, આશા ! 
ખળેલેો આર્ત એ શે એ સ્વરસ્નાને ઠરે, આશા! 


ખરે! શુ' આવશે ત્યારે ફૂરીશુ' સાથ એવો દિન, 
કદાપિ સ્નેહને સ્વગે? કહે છે શુ' ખરે, આશા? 


અને શુ રૂઝરો આખિર જખમ એ શુદ્ધ હૈયાનો ? 
અને એ ચાલશે સાથે? દયા દેવી કર, આશા! 


નહીં પરવા જરા અમને કશ્ષીએ વસ્તુ જૌહિકની : 
કરે સ'તોષ જને તેને, મને તો ઉદ્ધર, આશા! 


નિહાળુ' હા! ભવિષ્યે ને ઘડી પણુ નેત્રરસ જૂને, 
સખીનો સૌમ્ય, હેચુ' તો સુખે ભવમાં તર્‌, આશાર્ર 


સને મીઠી રહો આસ્થા સદા તવ ગાનમાં, દેવી! 
સ્વરા એ દિવ્ય જીવનને ભરે ને સાંભરે, આશા! 


થની નામ “(૧૧] 





અનામી * નામ 


અનામી નામ તારુ હા સખે* એ રહેવાનુ ! 
નહીં મારે કદાપિ કેો!ઇઇને એ ડહેવાનુ. 


તને પણુ આખરે જ પ્રતીત છે સ્નેહી થવાની : 
નહીં મારે અહીં સૌહાર્દ સુખ હા! દેવાનું! 


ચડે આસમાન તુ', રહું તો હજી પોષુ' પાંખો : 
તને દેખાચ કયાંથી રૂપ મારા જેવાતુ”1 


છતાં સાચી પુરાની પ્રીત તારા આત્માની: 
સને સરજ્યું: જ આત્મ વિચોગ અતર સહેવાતું 1 


તથાપિ આક દિનની સાંભરે આશા ' જ્યારે ઃ 
રસીલા કઇ જીવત સાગરે છે વહેવાનુ*! 


અને ત્યાર અનાસી વિશ્વને વ્હાલું એ નામ : 
પ્રતિક્ષણુ સ્વગની વીણુદ સુખે છે લેવાનુ'! 


[૨૨] પૂર્વાલાપ 





પુરાની પ્રીત 


સ્વરા તાશ મને મીઠા સદ્દા લાગે વ્હાલી ! 
છતાં આત્મા સદા ખીન્ત સ્વરા માગે વ્હાલી! 


તને ચાહુ* હમેશાં પાષતે આશા અ'તરઃ 
છતાં સ'તોષ હાવાં ના ખીન્ત રાગે વ્હાલી! 


નહીં એ છે અજાણ્યો રાગ છેક તને બાલે 
સુજે તેવી સ્મૃતિ લહરી તટે વાગે વ્હાલી! 


સખી જે સાંભળે ઉસ્તાદની કૈ એ ખાની; 
સુખે બ્રમભેદ આત્મા તો બધા ત્યાગે વ્હાલી |! 


અને ખઅઠહ્દાંડમાં પ્રતિશખ્ઠ ફેલાતાં આખર 
પુરાની પ્રીત સાચી સ્વસથી જાગે વ્હાલી 1! 





૧જાની માગણી [3 
ય 
રજની માગણી 


૨૯ આ હસ સાનસને, 'સ'ખી! હવા દેવી: 
વ્યયાએ સ્નેહની સૌને, સખી !' માંડી સહેવી ! 


રણા સાથે બહુ ? ડીછુ' જરા કઈ સીડું ગાન: 
જવા દેવો ઘટેઃ માલેકતી મરજી એવી 


જવાર્નું જે ખધાને એક હિન ત્યાં આત્માને, 
ઘટે છૂટાં થતાં કઇ કાલ તો! સ્થિરતા લેવી |! 


સદા સ'ભારરશે એ માનસે પણુ સ્નેડીને, 
તૃષા રહેશે ચમાગમની તને જેવી તેવી! 


ખધું તુ' રાખજે જૂનુ' નલુ' કઈ સ*ભારી, 
સળી નિજ વાસમાં વાતે, સખી | પડશે કહેવી ! 


[ ૬૪ ર્વાલાપ 


મિત્રતે આમ-ત્રણુ 


તપની શાને, મૂરખ તાપે સૂક્ક્ ઘાસમાં ર1 
શુરુમાની ગ'ભીર સરોવર શીતલ પાસમાં ૨1 


સ્નેહી છે માઠે સમજાવું : 
નહિ આ જડ પાણીતુ' ન્ડાવુ” : 
જ્ઞાનસ્વર્તુ' ગાવુ* આતમ વાસમાં ૨1 


દોલત ને કીરત બે મીઠી, 
ઝરણી તે માયાની દીઠી; 
મોહાધ્‌ીન પડયો તુ' બ્યથ' પ્રવાસમાં ૨ ! 


જ્ઞાન સમી શાંતિ ના તેમાં : 
ભોળા ૨ 1 શરમાચો રોમાં ? 
શુ' બેઠો દગ ખોઈ અવિધાધ્યાસમાં ૨ ! 


ચાલ, સખે ! હાવાં તે1 સાથે : 
ખોલાવ્યા અનેતે નાથે] 
હેતે ત્રહરે હાથે નિમ'લ હાસમાં ર 1 


/ 


અમત્તિ ગમન 1 ૧૫] 


અગતિ ગમન 


અધા ઝાંખા તાશ, ઉધુ પણુ સહી! તેજ ન મળે, 
થયેલું ક'ધારૂઃ પથિક તરુછાયાથી સઘળે; 6 
નહીં ચાલે તેમાં ચરણુ, દિલ તોળ &ૂર ફરતુ” 
સખે ખીજે તો કચાં? પ્રિય હૃદયની પાસ સરતુ” ! 


નથી તે* શુ કથારે ક્ષણુ વિરલ એવી અતુભવી ?- 
સ્કુર'તી ઊંડાણું અસર સહસા અદ્દભુત નવી: * 
વિચારો રેલીને મણુયરસ સવત્ર ઉભરે, £ 


અતે નહાતાં નહાતાં હદય છહુંદચાલિમન કરે ૦ 


અને ત્યાર આંખો સૃડુલ શિશ્ન સ્વપ્ન સમ, ને 
જવી ભાસે સ્વગેર સહેજ રિરના સ્વ૯૫ નમને 1 
કૂરી પાષુ' ડૈચુ' ક્ષણ અવરમાં! વાસ વસતુ, 
અને અ*ધાશથી ચરણુ સમજી શીધ્ર ખસતુ*! 


[$૬] પૂર્વાલાપ 





પ્રણુયવચન માટે પ્રાર્થના 
(મિસિઝ થાઉનિ'ગના એક કાવ્ય ઉપરધી ) 


કહે, કે ચાહે છે : ફરી ફરી કહે, કૅ, જિગરથી 
સને ચાહે છે તુ: કવિવર! સઝેથીવચન ન, 
લખ્યુ કાવ્યે તેવું પરભૃત તણું ફૂજત ખને! 


વિચારી લે, વ્હાલા! રસમય ટુહૂકા /વગર એ 
નદીતીરે, ખીણ, અગર ગિરિપૃષ્ઠુસ્થિત વને, 
ખપી લીલા સાથે નહિ કટી વસત, પ્રગટતી 1 


પડયાં દૈવી જેવાં મધુર વચનો કૈં, શ્રુતિ પરે, 
હતી અ'ધારે ત્યાં; પ્રિયતમ ! ગ્રતીતિ. નહિ થતાં, 
તને ચાડુ' ૪', એ ફરી પણુ કહે, એમ વિનવુ- 


કહે માટે, ચાહુ, જિગર થકી ચાહુ, _ પ્રસરતી 
ભલે વાણી એ તો. રજત જ ઝશુત્કાર સરખી, 
અને એકાંતોર્માં પણુ નહિ જતે! માત્ર વિસરી . 

કૂ 


સનેહ સપ્ટે સ્યગત્યપ્ઝ [4૭] 





સ્નેહ માટે સ્વર્ગત્યાગ 
( મિસિઝ ખાઉનિંગના એક કાવ્ય ઉપરથી ) 


સખે | એવુ' છે શુ'? મરણુ સુજ ર*સત્વર થતાં, 
તને એણુ' આવે ક'ઈ પણુ પછી જીવન અહીં ? 
અને શુ" આ મારે શિર કખરમાં ભેજ પડતાં 
તને ઝાંખાં લાગે રવિકિરિણુ કાલાંત્તરર તહીં ? 


સહા તારી, તોચે હૃંદયગત આવી થઈ શકુ, 
નહીં એ જાણેલું : તદપિ કથમ હાવાં જઈ રામુ ? 
અરે! સૂડી દૈ રે મરણુ પરથી, જીવ ! સમતા! 
કસે હાવાં; પ્રેમી! પ્રણુય વરસાવી નચનથી, 
પ્રિયાની સામે જે; શ્વસન કર મારા, સુખ ૫ર) 
અને જે ખાલાએઃ પરમ પદવી અપણુ ફરે, 
ઝમીનાની સાથે, પ્રણુયસુખનીઃ ખાતર મથો, 
કરૂ' હુ'એ તેવુ: કબર દઈ આપી,/ જગતમાં 
ગડુ તારી સાથે, નયત ષકતુ' જીન્નત તજી 


[૧૮] પૂર્વાલાપ 


મણુયની ખાતર જ ગ્રણુય 
(મિસિઝ બાઉનિંગના એક કાવ્ય ઉપરથી ) 


સખે1 મારી સાથે પ્રણુષ કરવો, તે! /પ્રણુયતા 
વિના ખીજ માટે નહિ, નહિ” જ આવુ*: મન કહીઃ 
* સ્મિતા માટે ચાહુ, દગ મધુર , માટે,, વિતયથી 
ભરી વાણી માટે, અગર દિલના એક સરખા 
તર'ગાને માટે, અગ્નુક દિન જેથો, સુખ થયુ' !” 
બધી શ ચીને તે પ્રિયતમ 1 કરી જાય, અથવા 
તતે લાગે તેવી; અભિસુખ અને તુ /પ્રથમથી 
થચો, તે એ રતે વિજ્રુખ પણુ ૨ ! થાય વખતે |! 
અને આવાં મારાં જલભરિત લૂછે.. નયત જે, 
હયા તારી, તેથી પણુ નહિ*, સખે | સ્નેહ કરતો : 
રહે કાંકે તારી નિકટ, ચિર આશ્ચાસન લહે, 
ખુવે તે એ પ્રીતિ, સદ્ય! નિજ ક્માંસુ/વિસરતાં ! 
ચહે વ્ડાલા | માટે પ્રણુય જ તણી ખાતર મનેઃ 
ગ્રહે કે જેથો એ નિરવધિ યુગોમાં.- અમરતા ! 


વ્હાલાએાને પ્રપ્થ"તદ (૬૯1 





વ્ડાલાંઆને પ્રાર્થના 
(અ'જની ગીત ) ર 


રાનારૂ' ભીતરમાં રાતુ': 
લ્હાનારૂ' ભીતર ના લ્હાતુ: 
દ્દ્૨ સખાનુ* હેંયુ* 

સાથે રાજુ ને નેડું ) 


બ્ડાલ્ાંએ 1 જ્હાલાંને કહેન્ને ! 
સાગરમાં તે સાથે ન્હેને 1 
સ્હુવાનાં એકખીજાનાં 

સાથે ચૌ સ્હેજે 


[૭૩] 


ગાનવિમાન 


ર્વાલાપ 


સખી! એ દ્ર માનસનાં મતે સપનાં ભાસે : ી 


હવે થાકયો ખની લાચાર પલ્વલના વાસે ! 


વસ્ચે! વર્ષો ઘણાં : વર્ષો' ઘણું ધોયાં ગાત્રો : 


ન પોષી પ્રાણુને હાવાં શકુ' ઘરડે ઘાસે! 


દૃગે દૃગ સ્નેહની તારા સમી ઝાંખુ* તારી : 
નહીં પણુ પાંખની શક્તિ હવે મારા શ્વાસે 1 


શણુ* કત'વ્ય પણુ ના, જે | સલૂણે સકાશે, 
તરે કલહુ'સ તારા નિમ'લે હસતે હાસે ! 


પ્રિયે 1 પ્રેરાય જે તવ દિવ્ય ગાનવિમાન હાવાં, 
શ્રહી ઊડી શકુ પ્હૉચુ' પછી ક્ષણુમાં પાસે ! 


સિત્રને નિવેદન ક [૭૨1 





મિત્રને નિવેદન 


વદને બહુ નીર ભરાય, સખે! 
તતુ ચેતન માત્ર હરાય, સખે! 
જલને પડરે સઘળે નિરખુ # 
નિરખુ' નહિ નેડ જરાય, સખે! 


કર વ્ડાર, સખે! 
ક'ઈ સાર; સખે! 
હુંદયામૃત સાદવધાર, સખે 1 


જ્વર્માં તવ એક સહાય, સખે! 
નયનો દ્યયને જ ચહાય, સખે! 
નવ જૌહિક આશ, હંદા સહે ને 
હૃદયે થડી સિ'ધુ તરાય સખે! 


[૭૨] પૂર્વાલાપ 


વત્સલનાં નયને! _ 


તિમિશશયનાં ગહને પડતાં, 

સપનાં વિધુરાં નઝરે ચઢતાં : 

સહુ તે, પણુ કેમ શકાય, સખે | શહી 
વત્સલનાં નયને! રડતાં ? 


નહિ' તે ક'ઇ રોષભર્યાં' નયને : 
પણુ નિર્મલ નેહુસરાવર સારસ-- 
યુગ્મ સમાં પરિપૂર્ણ દયારસ ? 

એ જખમી દિલનાં રહ્યતેો ! 


સ્વગ*ગીત 


[૭૩] 


” સ્વર્ગગીત . 
£(/અ"જની ગીત ) 


“ સાગ, કે બ્ડાલાંએ 1 મળારે : 
શૈષ્રો, કે બ્ડાલાંએઃ ! જડશે : 
મકો, કે વ્હાહાંએ માટે 
શ દ્વારા ઉઘડાશે 1 


“સાગે છે તે તે કામે છેઃ 

શોધે છે તે તે પામે છઃ 

રકે છે તે તે વ્હાલાને 
દ્રારા ઉઘડારે | ” 


[૪] 


જૂર્વાલાપ 


5 ધવાયલે! ખુલખુલ 
( અંજની ગીત ) 


અ'ધારામાં ગૃરાએલેઃ: 
ઘૂવડ ચાંચે ચૂરાએલે : 
કારાગારે પૂરાએલે। : 

ઘાયલ હ! | બુલણુલ 1! 


હૈયાને શાથી એ ખોલે? 
શાથી એ બોલાવ્યા ખોલે ? 
ઉલ્લાસે એ શાથી ડાલે- 
રાલાવે ખુલ્ષખુલ ?_ 


સ્થિતિલેદ 


[૭૫] 





«: સ્યિતિભેદ 
( અ'જતી ગીત) 


આંનાડાળે કોયલ બોલે: 
મત્હારા સોરતિયા ખોલે : 
બ્હાલાંએ પોઢયાં હિંડાળેઃ 

જાવું ત્યાં હાવાં | 
** * ઝૈ 


આંખડલીનાં શ્ાંસુ ખૂટયાં : 

હૈયાનાં દોરડિર્યા તૃટ્યાંઃ 

રણુવગડે લૂટારે લૂટચાઃ 
જાવું કયાં હાવાં ? 


પવિત્ર ભોજત 
(અંજની ગીત) 


ભૂખે ના ભાખર જે લાવ્યે : 

તરસે ના આસવ જે ફાવ્યો : 

છોડી તે સેવક સ્વામીનો 
શખ્દ સુણી આવ્યો ! 


હારવા તવ શર છે લીધે ? 

રૃવાનોા દ્રાક્ષાસવ પીધો: 

ડુનિયાએ છે અળગા ફીધોઃ 
સ્વામી, સાથવને ! 


ગ્રભુત્રાથતા 


[૭૭] 





ગ્રભુષ્રાર્થના ' 
('જની ગીત) 


સાગર સચોાટા તાત્‌ દયાના ! 

એકલયકા આધાર ઠહુયાના ! 

તારક | ધારક! વિશ્વશયાના |! 
સ્વામી એ મારા! 


પાવન તારૂ નામ કરાન્તેડ 

સુસ્થિત તારૂ રાત્ત્ય ઠરાન્ને : 

ઇચ્છા તારી સકલ સરાઝ્તે : 
સ્વામી ઓ મારા! 


[૭૮] 


પૂર્વાલાપ 





મેનાવતીતુ મૃત્યુ 


અશ્રુ ઉશરે આજ જતેતા અથ ઉભરે આજ 
ન્હાય સકલ આ વિન્ધ્યા શિખર 
તારાનો સ્નેહ સમાજ-જનેતા-- 


વષો શયાં થઈ રાન્‍્ત્ય ગયા પછી 
આજ ગણુ* ગયુ' તાજ;-જનેતા-- 


તાજ હવે નહિ જેય તું સદૃશ 
સાનવ જાતિ સમાજ;-જનેતા-- _ 


લુપ્ત થશે વસુધા પરથી નહિ 
તે તવ અદ્ભુત કાજ;,-જતેતા-- 


તુ' જનની નહિ માત્ર શુરુ પણુ 
છે તવ ભેખ ફૃપા જ,-જનેતા-- 


હાવાં થયુ' ભવસાગરતી પર 
એકલ મ્હાર્‌ જહાજ,-જનેતા-- 


વહાલાંએને ઉપદેશ [૭૯] 





જ્ડાલાંઓને ઉપદેશ 


સાંભળનને, બ્ડાલાએ | વચનો દીનનાં ! 
દીનપણુ' છે પરમ દ૬્યાતુ' પાત્ર જેઃ 
મોટેોદ એ અધિકાર તમારા, માનવી | 
અધિકારી છે જેનાં માનવ માત્ર નને! 


સક પિતા પરમેશ્વર નાણુઃ આપણે, 
નિકટ સગાંએ! સમત્ે ભાઇ બહેન ને; 
નીકો ન્હાનો માટી જે જીવો તણી, 
વહતુ" તેમાં એક અખ'ડિત વહેન ને ! 


#હસશનારાંની સાથે ઠહસવાતુ* ઘટે, 
રડનારાંની સાથે રડવું તેમ જો; 
એક ખીનાનાં આંસુડાંએ લૂછતાં, 
ઊંચે ચડશે! આ સુરુષો ચૌ એમ નને! 


ભૂતદયા છે ધમ' બધાના સૂલમાં, 
સઘળાએ સતેોનો એ ઉપદેશ ને; 
દિવ્ય દયાસાગર ! યાચ'તાં આપન્ને, 
દીન «નોને અમને એને લેશ ન્તે! 


[41 પૂમાલાપ 


કાર્ડિનલ ન્યૂમેનની પ્રાર્થના 
એ સ્તેહન્યોતિ ! દોરા: રોરાઃ દોરા રે મનેઃ 


આસપારા અધાર છે, રજની ઠાળી ઘોર? 
દૂર રહ્યો ધરથી ઘણુ, પગમાં લેશ ન નર્‌ ! 
એ સ્તેહન્યોતિ ! દોરા: દોરા: દોરા ૨ મને! 


પદરક્ષા કરન્ને, પ્રભા! પદ પર પાડી પ્રકાશ : 
એક જ પદ માશુ', નહીં આગળનો અલિલાષ ! 
એ રનેહન્યોતિ | દોરા: દોરા: દોરા ૨ મને! 


ન હતો આવે સજદા, ન હતોઃ પ્રાથ'ત આમ ૨ 
રોરા, તાત 1 દયા કરી, પહોંચું” જેથી ધામ ! 
ઓ સ્નેડહજ્યોતિ! દોરો: દોરા: દોરો ર મને! 


માગર્' નિર્ખવા ચાહતો, પસ'6 કરવા તેમ $ 
પણુ હાવાં પ્રાર્યુ”, પિતા ! દોરા આપ જ એમ ! 
સ સ્નેહન્યોતિ! દોરા: દોરા : દોરો ર મને! 


સહેસપ્નેપ્તે સ'બેપ્ધન [૮૧] 





૪ મેહમાનાને સ'બાધન 


મેહુમાનો 1 એપ વ્ડાર્લા! સુતઃ પપારને 1 

તમ ચરણુ અમ સદન સદૈવ સુઠાય નને | 

કરજો માક હેજારા પામર પાપ, જે 

દિનચર્યામાં પ્રભુ પાસે , પણુ થાય જે! 
સેઠમાનાો | એ વ્હાલા! સુનઃ પધારન્ે ! 


ઉન્નત ગિરિરૂગાનાં વસનારાં તસે: 

ઉતર્યાં* ૪8 ઘરે, રો પુણ્ય પ્રભાવ જે! 

શુશ્ર્ષા સારી ના અમતે આવડી: 

લેશ ન લીધો લલિત ઉરાને લ્હાવ જે ! 
સેહમાનો! એ! ન્ડાલાં! પુનઃ પધારજે 1 


1 ૮૨ ] પૂર્વાહાપ 





વસ'ત] પ્રાર્થના 


વસ'ત વનદેૈવતા | શુભ, સરૈવ સત્ય'વદા, 
કરે વિહગ વિશ્વતાં મધુર ગાન તારાં સદા; 
અને વનવતે, અનેક ગિરિને તટે, સાગર, 
શરે અનિલ ખાલકેો વિરલ દિન્ય તારા સ્વરો 1 


વિભૂતિ વિભુતી પ્રસન્ન તવ નેત્રમાં દીપતી, 
તૃષા હૃદય દગ્ધની નિમિષ માત્રથી છીપતી; 
સખીસકલ જીવની! સદ્ય દૈવિ | સાછાંગથી 
નમી ચરણમાં અમે યુગલ યાચીએ આદલુંઃ-- 


વસે અમ શરીરમાં, છૂંદયમાં, અને નેહમાં, 
કેસો ગ્રમૃતિ સર્વયા ગ્રણુયદાનની ચેહરમાં; 
વિશુદ્ધ સુખનાં લતાયુસુમ જીવને જામને, 
અપત્ય પરિશીલને વિમલ ધમને પામને ! 


વસ'*ત વનદેવતા | શુભ, સદૈવ સત્ય'વદા, 
કરા વિષ્ગ વિશ્વનાં મધુર ગાન તારાં સદા ! 
અને અનિલ ખાલકો વિરલ દિવ્ય તારા સ્વરા, 
ભર્‌ા વનવને; અનેક ગિરિને તટે, સાગરે ! 


॥ગર એને શશી [૮૩] 





પ૫ સાગર અને શશી 
(શંકરાભરણુ ) 


ફર 
આજ, મહારાજ | જલ પર ઉદય જોઇને 
ચ'દ્રના હૂંદયમાં હેર્ષ જામે, 
સ્સેહધન, ષુસુમવન વિમલ પરિમલ ગહન, 
નિતન૪૦' ગગન માંહિ ઉત્કર્ષ પાસે; 
પિતા કાલના સર્વ સ'તાપ સામે |! 
નવલ રસ પવલ તવ નેત્ર સામે! 
પિતા ! કાલના સવ સ'તાપ શામે! 


7 જલધિજલદલ ઉષર દામિની ૬મકતી, 
ચામિની વ્યોમસર માંહિં સરતી; 
કામિની કે1કિલા, કૈેલિ ફૂજન કરે, 
સાગરૈ ભાસતી ભવ્ય ભષ્તી; 
પિતા 1 સૃછિ સારી સસુલ્લાસ ધરતો ! 
તરલ તરણી સમી સરલ તરતી, 
પિતા | સછિ સારી સસુલ્લાસ ધરતી ! 


[ «1  પૂવાંલપ્પ 


ખાલ સદન 


પિતા | પિતા! જગત્પિતા | તવ બાળકે! ૨ડે : 
તવ ખાલકે। રડે, પિતાજી! ધોધવા દડે! પિતા 


સદ્દટ કશી આપે નહીં, ભાટાં તવ સ'તાન : 
ન્હાનાં નિખલ બાલકો, પિતા! અગે હેરાન! 
તવ ખાલકે! રડે, ને વૈતે પોધવા દડે | પિતા૦ 


ન્હોનાં પણુ તારાં અમે, નહિ આએ કેતે શાન: 
સાચુ* કહેતા સાચને, ડુનિચાં કાંડે નાદાન ! 
તવ ખાલકો રડે, ને આંસું ધોધવા ૬ડે1 પિતા૦ 


ચશ્ચપ્સ્પ્પ રી [૮૫;] 





પશ્ચાત્તાપ 


અરે પિષ્કાર છે હુને! ખબન્ચો. પાપી : બન્યોન પાપી ! 
પિતાની સ્નેહની આંખો મહીં શૂળી, અરે! આરાપી! 


તરક્ડુ' ધૂળમાં હાવાં : બદત પર ખૂખ સાર્‌' ખાકઃ 
છતાં તા આગ હૅ(લાતી | બન્યો! પાપી: બન્યો પાપી ! 


પડયો કગાલ ડુ' મેળે, નઝરથી પાપને તેતે, 
સળગતા નીચ ખાડામાં! ખન્ચો! પાપી | અન્યો પાષી ! 


પિતા! આ પાપથી રક્ષેોઃ શરણ માચુ: દયા ખક્ષેો ! 
ભર] હુ ડુછ શુ' માગુ”? ખન્ચા પાપો! ખન્યો પાપી | 


છતાં માગુ”: પિતા | માશુ': ક્ષમા માગુ" સઝા માજી: 
અને ગે નૂરની ઝાંખી પડેલેદ દાસ ના ત્યાઝુ'1 


યુ 


[૮] પૂર્વાલ્ઞાપ 





ચ'દાને સ'મોાધન 


તને હું જેઉ છું, ચ'દા ! કહે, તે એ જીએ છે કે? 
અને આ આંખની માકક કહે; તેની રૂએ છે કે? 


અને તવ નેત્રમાં તે નેત્રતુ' પ્રતિળિ'મ નેવાતે, 
વખત હુ' ખોઉ' તેવા શુ, કહે, તે એ ખુએ છે કે? 


સખી! હુ તો તને નેતાં, અમે નેચેલ સાથે તે, 
ક્મરતાં ના શમુ' સૂઈ ! કહે, સાથી સુએ છે કે? 


સલૂણી સુ'દરી ચ'દા | ધરી તવ સ્વચ્છ કિરણેામાં 
હૂંદયનાં ધોઉ* છુ” પડ હુ: કહે, તેએ ધુએ છે કે? 


વ્હાલાને અપ્શમ [૮૭] 


વ્હાલાંને આરામ 
? ( અ'જની ગીત ) 


સાગુ' હો વ્હાલાને આરામ ! 
યાચુ' હ! બ્હાલાંને આરામ | 
પ્રાથુ” હા બક્ષાવા, સ્વામી | 

બ્હાલાંને આરામ ! 


વ્હાલાં, જે લાધેલાં માગી : 

વ્હાલાં, જે સાધેલાં નગી : 

પ્રાર્થું' તે રક્ષાવા, સ્વામી ! 
ખક્ષાવા આરામ |! 


પૂર્વાહાપ 


[૮૮] 





પ્રભુ પ્રાર્થના 


નંમુ': નસુ*: જગત્પિતા 1 નઝુ”: નગ્ુ”: નસું! 
દયા કરા કે સવદા પદાંખુજે રમું! 


આજ્ઞા પ્રમાણે દિલ મહીંના દ્ેષને ઇસુ : 
તે હુ નહીં: હુ" તો લભવાટવી વિષે ભગ્નુ'! 


પાપાની સઝ થાય તે નીચે પડી ખગ્ુ': 
જતાડો જગન્નાથ! શાંતિએ પછી શષ! 


દુનિયામાં ભલે કોઇને હું દીન ના ગશ્નુઃ 
તમને ગસ્ુ' જે તાત! તો ન કાંઇ તે સષ્ુ! 


પ્રેશા| પ્રભો! પ્રસાટ તે રાજી થઇ જગુ: 
માચુ તમો નમો આજ કે રસેશસમાં રઝ! 


એક ગ્રશ્ન [૮૯] 





એક પ્રસ 
( અજની ગીત ) 


સર્વાપરિ સ્વામીનો સેના 
સુમનસ સકલ, હૃદય રસ જેના 
નાથ નિવાસ, ભુવન ઉતરે ના- 

એ તે કેમ ખને? 


[૯૦] પૂર્વાલાપ 





સખીને આમત્રણુ 


ચાલે! ને, સહિયર ! ઉન્નત જીવનજલ ઝીલવાને જઈએ રે ! 
સુણ્ય સલિલ અવગાહુનથો, સખી ! અ'તર પાવન થઇએ રે! 
ચાલે! ને, સહિંયર૦ 


પ્રભુના ગિરિથી અવતરે શાંત સદાશિવ નીર : 
શમવે મતુકુલતાપને છાયા તરુવર તીર! 


શીતલ સૌમ્ય સુધારસ, સુ'ઠરી ! રૈલી રહ્યો જઈ લઇએ ર! 
ચાલે। ને, સહિયર૦ 


સ્કૂટિક વિશદ વરસી રહ્યા સુરસરિતાના ધોધ : 
લલિત કરી કલાંતાત્મને પ્રેરે પ્રાણુ પ્રખોધ ! 


સાડી સને; સખી | સ્નેહસુરંગી # વારિ પરસ્પર દઇએ રે ! 
ચાલે। ને, સહિયર 1 ઉન્તત જીવનજલ ઝીલવાને જઈશે ૨ 


્રાના અતે પ્રતિઘ્વનિ ૯૨] 





પ્રાર્થના અને પ્રતિધ્વનિ 


“ પચિતાજી | ખચાવે! : બચાવો: બચાવા સહાસાગરે | 
જીવ મારો ખહુ ગભરાય! ખચાવેો! સહાસાગરે | 


પાશવારે દુશ્મન મળી મારે, પિતા વિના તારે નહીં ખીશે માનવી. 
દયાનિધિ | તમે જ સહાય [ ખચાવોા મહાસાગર! 


નથી એકલની,નાથ ! હોડીઃપૂ'જી છે ના થોડી પિતાજીના સ્નેહનીઃ 
સારે વાંકે રખે એ ડુખાય] ખથચાવે! : મહાસાગરે ] ” 
મૈ દ હે શ ત્ર મદ 
“ મહાસાગર દયા મહાસાગર ! વ્હાલાંએ, ડરશેા નહીં | 
નથી સસાર પારાવાર! વ્હાલાંએ, ડરરો નહીં! 


દિલમાંના ડુશ્મન દૂર થાશે,પાછા પડી જાશે પિતાશ્ઝના શખ્હથી : 
પ્રભ્રુ જીવનમાત્રાધાર ! ન્ડાલાંએ, ડરરે્‌દ નહીં | 


હોડી દાનવ ના શાકે તોડી : વિધાતાએ જેડી બધા નિજ આલતી $ 
સ્વામી સ'ક્ટે ઉદ્ધરનાર ! વ્ડાલાંએ, ડરરો નહીં ! ” 


[૯૨] પૂર્વાલાપ 





પ્રભુની પાઠશાલા 


અસે ચેલા ખધા ઘેલા: પ્રભુની પાઠશાલાના! 
અમે ઘેલા અને અૈલાઃ પ્રભુની પાઠૅશાલાના | 


અમારામાં ઠશે। ના માલ! 
અમે તો મખ ને ક'ગાલ! 
છતાંએ ખાળકો છઈએ $ પ્રભુનો પાઠશાલાતા ! 


અસે ઘેલા ખંધા ચેલા : પ્રભુની પાઠંશાલાના ! 
અમે મેલા અને ઘેલા? પ્રભુની પાઠશાલાના | 


પં વિજય 


ધમ વિજય 


છો લાખવાર ઘદયાલુ દેવ 
મતુષ્ય ઝુન્દનતે કસે, 


છે! સાત લાખ સવાર રક્ત-- 
સગ્રુદ્રમાં સામે પસે, 


ત્ડોએ નહીં ડરશો, પડી 
સહુ ગરત્તમાં નીચે જશે, 


સ્વામી સમર્ધ સખા સદા 
રાજાધિરાજ વિરાજરો 1 


[૯૩] 


૯૪] 


પૂર્વાલાપ 





નવલ નિવેદન 
( રાગિણી આશાગોડી » 


આપે મને ન્હુવરાવ્યોા, એ તાતજી 
આપે મને ન્ડુવરાવ્યો 1 
રક ગરીબ હુ લાવ્યો, એ તાતજી 
આપે મને ન્હુવરાવ્યો 1 


શબ્દ સરે૨ર : તરક ભર્તા; 
સ્નેહુસુધા છવરાવ્યો, એ તાતજી 
આપે મને ન્ડહુવરાવ્યા 1 


ભૂખ હતી શિવની કરુણાની : 
ભાખર શે! ખવરાવ્યેો, એદ તાતજી! 
આપે સને ન્હુવરાવ્યો ! 


અદૂભુત પાઈ શરાખ કશાનો, 
શગ નવે ગવરાવ્યો, એ તાતજી ! 
આપે મને ન્ણવરાવ્યો ! 


નારા મહીં નિજ સ્નેહે સુવાડી, 
નમ'દાને' ધવરાબ્યોદ, એ તાતજી ! 
આપે મતે ન્ડવરાવ્યો 1 


નવલ નિવેદન 





[કૃપ] 
૨ ગરીખ હુ' ભાવ્યો, એઓ તાતજી | 

આપે મતે ન્ડેવરાવ્ચો ! 

આપે મને ન્ડુવરાવ્યો | એ તાતજી ! 

આપે મને ન્ડુવરાવ્યો 1 


[૯૬1 ચૂર્વાલાય 





અપાવરણુ પ્રાર્થના 


અ'તરતી યુતિ ખોલે, એ તાતછી! 
અ'તરની થ્ુતિ ખોલે ! 
વેદનાં વાયક બોલે#,, એ તાતજી | 
વેદતાં વાયક ખોલે! 


£ જહિર્નચેત વાત્રેળ સતલ્યર્યાવિદિવ મુલ્‌ | 
સર્વે પૂવજ્વવાયૃળુ સત્યધર્ભાવ સ્છ્તે ॥ ” 


સુવણુ'મય પાત્રેથી સત્યતુ" સુખ ખ'ધ જે, 
ઉઘાડી આપ તુ) પૂષન્‌! સત્યધર્મદૃગયં તે! 


ઘેદનાં વાયક બોલે, એ! તાતજી! 
વેદનાં વાયક બોલે |! 
અ'તરની ક્ષતિ ખે!લો એ તાતજી! 
અ'તરની થુતિ ખોલે ! 


અન'ત વાત્સહહાૈસ [6૭] 


અનતત વાત્સલ્ય 


આપ જ આવા તો નેયા, પિતા પ્રભ્રુ ! 
આપ જ આવા તે ત્તેયા ! 
મે* તો! માનેલું, કે ખોયા, પિતા ગ્રજુ ! 
આપ જ આવા તે! નૈયા |! 


ડુમલ; દીન, નિરાશ, વળેલો, 
દૂરથી દેખી શું રાયા? પિતા પ્રભુ! 
આપ જ આવા તો જેયા ! 


પ*કનિમસ્ર હતા ચરણે! તે; 
પોતે દયાથી શુ' ધોયા? પિતા પ્રભુ! 
આપ જ આવા તે! નતેયા 1 


સ્વચ્છ કરી જખમે! સહુ જૂના, 
લેપ લગાડીને લોહ્યાંર પિતા પ્રભુ! 
આપ જ આવા તે જયા 1 


મ્રે' તો માનેછુ'' કે ખોયા, પિતા પ્રભુ! 
આપ જ આપવા તો જેયા ! 
આપ જ આવા તે નયા, પિતા પ્રભુ ! 
આપ જ આવા તો ત્યા ) 


હા 


[૯૮] 


તારક સ્તોત્ર 
( મિ. મેમનતા ઇગ્લિરા સ્તોત્ર ઉપરથી » 


પ્ર્રુ તારકની સહું કીર્તિ કરા, 
અવનીતલમાં અને સવગ મહીં : 

તેતું શાસન વિસ્તરે સર્વ જગે, 
તેના રાયને! અ'ત જ આવો નહીં; 


જે છે સાર્‌' અને સાચુ') એ સહુનો 
તે છે આવક અને તે છે ઓઆમેગાએ; 
ઝરો ઝિંદગીનો, સવિતા ઘુતિને(, 
બધા હર્ષ ખરા રહ્યા, તે ભેગા છે. 


બદિ, અ*ત; લે ઈથ્વિર માણુસ છે, 
તેતુ' આંતર સત્‌ ન કે «ણી શકે; 
પણુ માનવ દેવી રૂપ મહીં તેના 
આદિને અ'ત પ્રમાણી શકે. 


જે છે, જે હતે જે ફ્રી આવનારો છે, 
સનાતન, અન'ત અડુખ્રહ્ધાસ્મિ, 

પ્રભુ સૌ શક્તિમાન્‌,સર્વોપરિ ઇશ્વર્‌ ! 
ઘ્ાવાપૃથિવ્યૌ બોલે! તથાસ્તુ ! 


હ 


પૂર્વાલાપ 


ડ 


શતેોદહર મૃતિ* 





મનોહર મૂર્તિ 
( કવ્વાલી ) 


દેવે રીધી દયા કરી કેવી મને, 


નવરંગ, 


અહા : સર્તિ મને(૩ર માફ્ુકની | 
પ્રકુલ્લ, શુલાગ સમી 
સફ, મૂર્તિ મનોહર માશુકની 1 


નયને ક'ઇ નૂર નવું ચલકે, 

વદને નવી વત્સલતા ઝલકે; 

સખી ! સેક જ તુ' રમતી ખલકે 
મને, મૂર્તિ મનોહર માશુકની |! 


શિરકૅશ સુકોમલ સોહી રહ્યા, 

શ્મિત નેેઇને તારક મોહી રહ્યા; 

કામધેનુ શી ખાલકે દોહી રહ્યા 
તને, મૂર્તિ મનેહુર માશુકની | 


હૃદચે શુભ, ઉ્જીવલ જ્રાવ ભરા: 

પ્રણુયામૃતની પ્રિય ધાર પરે : 

સહુચાર મહીં ભવ પાર તરા, 
સખી! મૂર્વ મનોહર માશુકની ! 


[૯] 


[૨૦૦]___“  __ પૂર્વાલાય 


“નવરંગ, પ્રકુલ્ૃ, યુલામ સમી 
મૃદુ મૂર્તિ મનોહર માશુકની ! 

દેવે દીધી દયા કરી કેવી મને, 
અહા! મૂર્તિ મનોહર માશુકની 1 


આપણી શાત 1[૧૦૨] 





આપણી રાત 
( કવ્વાલી ) 


શરદ પૂનમની રઢિયાળી સદા, 

સને સાંભરે આપણી રાત, સખી ! 
હસે આકાશે ચદ્રમા, તારા લસે; 

સને સાંભરે આપણી રાત, સખી ! 


વદે નવજીવન નૂર હતુ: 
નયતે પ્રણુયામૃત પૂર હતુ; 
હૃદયે રસમાં ચકચૂર હતું; 
મને સાંભર આષણી રાત, સખી? - 


ન્ડાતાં ન્હાતા પ્રકાશમાં, ગેમ તી 
ષ્ટીધી વિશ્રખ્ધ વાતે! રસીલી ઘણી; 
કલ્પનાની ઇમારત કૈક ચણી; 

મસે સાંભરે આપણી રાત, સખી! 


તારું સ્વાર્ષણુ અ'તરમાં જ લટુ'$ 
કથા અદ્ભુત* મે જઈ કેને કડુ? 
સ્મર્નાં જલ માંહિ નિમગ્ન રહુ; 
મતે સાંભર આપણી રાત, સખી ! 


[૨૦૨] પૂર્વાલાય 


ક રાત રૂપાળી, રૂડી, ર્સાળી હતી; 
આશકેની અપૂર્” દિવાળી હતી; 
શાખી ઉત્સવ માકક ગાળી હતી; 

મને સાંભરે આપણી રાત, સખી ! 





પ્રાણે! આપણાને ત્યારે ચોગ થયો, 
અગે અ'ગનેો ઉત્તમ ભોગ થયે!; 
અને આખર આમ વિચોગ થયે! ! 
મને સાંભરે આપણી રાત, સખી ! 


હસે આકાશે ચ'દ્રમા; તારા લસે, 

મને સાંભરે આપણી રાત, સખી ! 
શરદ પૂનમની રઢિયાળી સદા; 

મને સાંભરે આપણી રાત, સખી 


પ્રાસંગિક 


ક્લપ્પીને સ'બાધન [૨૦૫] 





૮ કલાપીને સંબોધન 


૬ જુરતાની વાડીના સીઠા સરલા! 
ઊછળાતા શા ઉર્સાગર ઉલ્લાસ ને ! 
નિર્ઝરતી સૌભાગ્ય સુહાગન જ્યોત્ડ્તિકા : 
નયને ઝળકે નમણું નિમ'લ હાસ તને! 
સુરતાની વાડીના સીઠા મોરલા! 


આંજે ને અજવાળે આંખડલી સખી, 
અતર ઉપર ઉઘડે આલમનૂર ને! 
હૈત હયાનાં વહતી વાજે વાંસળી, 
ઊડે સ્વર આકારો અ'ર દ્વર જે 1 
સુર્તાની વાડીના સૌંઘા અરલા | 


ન'દનવતનતા પ્રાસાદોની સોચથી, 
મધુરી કેકા આજે શી ઉભરાય ને 1 
સુરભીએ।ની સાથે સ*સારે સરો, 
અ'તર્દ્ારે ગીતા શી અથડાય ને! 
સુરતાની વાડીના સીઠા મોરલા! 


“તત્લવિતાઝું મમ થર્ળ્વ બૌત્ટ્િ! ” 
ગાયર્ત્રાંના જૂનો લેદ્ક મત્ર ને! 
આજે અન્ય પ્રકારે આ સાથુ' નમે; 
નમતેઃ સાથ આત્માનાએ ત'ત્ર જે ! 
સુર્તાની વાડીના મોંઘા મેદરલા! 

ર 


[૧૦૧] 


હિ'દ પર આશીર્વાદ 
( રાગ વાગેશ્રી ) 


ઉતારો જી અમ દેશે ઈશ્વર આશીર્વાદ, 
માંધવ દેશ થયા જનશ્રત સૌઃ 
એક રહી અમ દાદ! 

ઉતારો જી અમ દેશે ઇશ્વર આશિર્વાદ. 


શતકે! વીત્યાં ભર નિદ્રામાં, 

ફ્ીધો પૂર્ણ પ્રમાદ; 
પૂર્જજની ઉજીવલ કીતિની 

ન કરી સાચી યાદ 


જીવન વિશ્મહુને નવ સમજ્યા, 
કરતાં નિષ્ફ્લ વાદ : 
આજ ફરી ટરુણા નવ ચુગનેો 
નવલ સુણુાવે! નાદ 


ચૂર્વાલપ્ય 





ઉતારે૦ 


ઉતાર૦ 


ચરશિષત્સત્કાર [૧૮૪] 


પરિષત્સત્કાર 


( ઝૂલણા ગીત ) ' 
નવલ યુગને! દિસે સૂર્ય આજે ઉદિત, 
હિંદ સ“તાન ઉલ્લસિત ફરતાં : 
ખાલ વીરા અને પ્રૌઢ વીરો સહિત, 
વીર માતા તણાં વૃ' સરતાં ! 
આદરા સઘતુ" કાર્ય ઉછરંગમાં, 
આય સ'સારનુ' સુખ વધારા : 
પૂછીએ પરિષદે સુનિત પગલાં અધી, 
ખ'ધુએ ને બણેનેો, પધારા | 


પરિષદ્દો છે સુરાણી પ્રથા આપણી, 
નવલ આન"દ રો! આજ રેલે ! 
સર્જ્નાં નયનમલુ રીપ્તિમય ભાસતાં; 
હૂંદયના રંગ રા શાસ ખેલે! 
કેળવો દેશમાં દિવ્ય શિશુવાટિકા, 
સજીને!! પ્રથમ નિજ ઘર સુધારે 1 
પૂજીએ પરિષદે પુનિત પગલાં અમે, 
બધુએ ને બહેનો; પધારા 


ક 


[૨૦૮] 


પૂર્વાલાપ 





હદ માતાને સ'ખાધન 


એ હિંદ ! દેવભૂમિ ! સતાન સૌ તમારાં ! 
કરીએ મળીને વદઠત] સ્વીકારજે અમારાં ! 


હિંદુ અને સુસલમિન $ વિશ્વાસી, પારસી, જિન: 
રવી! સમાન રીતે સ'તાત સૌ તમારાં ! 


પોપેો! તમે સહુને, શુભ ખાનપાત ખછક્ઞી : 
સેવા કરે ખને તે સ'તાન સૌ તમારાં! 


રાગી અને નિરોગી, નિધન અને તવ'ગર, 
જ્ઞાની અતે નિરક્ષરઃ સ'તાન સૌ તમારાં ! 


વાલ્મીકિ, ન્યાસ, નાનક, મીરાં કબીર, તુલસી ! 
અકબર, શિવાજી, માતા | ક્'તાન સૌ તમારાં ! 


સૌની સમાન માતા, સૌએ સમાન તેથી: 
ના ઉચ્ચ નીચ કેઈ, સ'તાન સૌ તમારા: 


ચાહા અધા પરરપર# સાહે! બધાં પરસ્પર : 
એ પ્રાથના કરે આ સ'તાન સૌ તમારાં ! 


૯25 


ગાયનો 


ઠટેદચગીતા [૧૧૧] 








હુદયગીતા 
( બિભાસ અતે પરજતા સ્વરમાં » 


પ્રીરજ પરને, હૈયા તુ મારા] 
આત્મા શ્રાશ્ચવત :અમર છે! 
ટ્ર થવાતુ', અ“ધ નિશાતુ', અ'ધ નિશાનુ”, ગમ'ધ નિરાતુ” હા | 
જ્વર્ગામાં નેહ ભ્ેટવું ! 
સ્વામીનો શખ્દ તો સાંભળી માનત્તે : 
રહી શાશ્વત અમર છેઃ 


નવ કુસુમ નવ મરતું 1 
પ્રભુ નિકટ ઝટ સરતુ : 
અથિ હૂંદય  ઘતિ ધર 
દિલ નજર કર? 
વિરલ તરુવર 
* વિમલ સરવર, 
મીપ સુરજનભવન ઝળહળતાં ! 


[૧૧૨] 


કાંતાની મ્રાર્થના 


( રાગ ગૌડ મલ્હારઃ તાલ ત્રિતાલ ) 


વિભ્ુ જે વિલ્સે, ચરાચર ડસે, 
ખધે વ્યાસ વસે, રસે તે ભ્રજી'! 
પૂર ઉઇચ્છાતે! 


પતિ કાંત વર વિના નહિ અવર, 
સકલ જગત સુખ સરવર, નરવર, 
પરમ કારુણિક પિતા! 


ઉપાધિ શમાવે, 
કમાણી કમાવેઇ 
જનોમાં જમાવે, 
ન માર્‌ ગજૂ 1 નૂરે શીંજવો, 


22 


પૂર્વાલાપ 


સ્મરદશદ [૨૨31 


સ્મેરદશા 
( ઢલાઇડાની ધૂન : તાલ લાવણી ) 


રટ, રસતા રટ રસના! 
કિયતમતનુ* નામ રટ, રસના! 


લવ ઇતર ઉપર અબ વસ્રના ! 
પ્રિયતમતુ* નામ રટ, રસના! 


ઉિવસ રાત બસ એ જ વાત; 
જપ કર પ્રિય નરવર જસના! 


જપ કર પ્રિય નરવર જસના, 
પ્રિયતમનુ' નામ રટ, રસના! 


મનોહર રૂપ સ્મર્‌'! . 
ષ્યાન તે પર્‌, કશાથો ન ડર; 
સાગર્‌ તરૂ"; ખિયાબાં કૂર્‌' 
સવ પરહર્‌'; કાંતને વરૂ" ! 


અથિ રસિક રમણી! જરી હ્સના! 
પ્રિયત્તમનુ' નામ રટ, રસના! 


ક્ટ 


પૂ. 


[૨૧૪] __પૂર્વાલાપ 





ફકીરી 


( રાગ ભૈરવ : તાલ દાદરા ) 


હુવે શરણે પ્રભુ ચરણે દયાઝરણે ! 
અફસોસ, અકેસોસ, અફસોસ ના કરો ! 


સ'સારના બળ'ધ તમામ તૂટયા, 
સ'બ'ધીએઓના પણુ રોર છૂટયા; 
હુવે રહયુ” શાશ્વત જીવવાનુ, 
પ્રેમે પ્રભુના પદમાં જવાતુ'! 


પ્રિય પિયૂ પરમ સુજ દિલને: 
જલમાં, સ્થલમાં, સઘળી પલમાં : 


શું કરૂ? દૃયિત! શુ' કરૂ'? 
ખમવુ% ભમવુ*ઃ દિલને દમવુ' : શિવમાં શમવુ'! 


ક્ર 


વિશર્હપનલ [૨9૫] 


વિરહાનલ 


( ગમ હિંડોવ$ તાલ દાદરા ) 


નહિ કઈ ચેન પડે કયાંય ૨, સજની ગ! 
ઘડી ઘડી પલ સ્જષૃતિ ગભરાવે, 
આંખ ન મસિંચાય નહીં નય રે રજનીઓ ! 


ચિંતનથી પણુ ઠારવા, કરેદ મળે' ન ઉપાય, 
સમજી ન ઠુતી આવડી; વિશ્હાનલની લ્હાય 1 


ખહુ ખહુ યત્ન કરૂ, દિલને દિલાસા ધરૂ, 
તદપિ ન શાંતિ મળે કથાંય રે; સજની ઓ 1 


2 


[૨૧૬]3“6€ૂ પૂર્વા્ાય 


રાસ 
( રાગ ગરવા ન્હિણ્ઞા : તાલ હીંચ ) 
કાંતા 
સખી! રમીએ લો રાસ રંગમાં! 


જુ મારી સાહેલી ૨ ! મારી સાહેલી રે | 
રમીએ, રમૌોસ્સે લે રાસ રંગમાં! 


રંગમાં ને અ*'ગના ઉમ'ગમાં ૨! 
સખી ! રમીએ, રમીએ લે! રાસ રંગમાં1 


ભરી ભરતી હૈયાની ગહન ગ'ગમાં છ! 
સખી | રમીએ, રમીએ લે! રાસ રંગમાં! 


સહું સાથે, હો! સહુ સાથે, 
પદ પાડી ફેરા ફૂટ્ડી1 
ઉભય હાથે, હે | ઉભય હાથે, 
દઈ તાલ સરા, સૂરી |! 
તરે સ્વર નવલ ભગ' ભરી નેત્રમાં ! 
હરો નિસ્સાર સ'સારનો જાર આ વાર 
આ દ્વાર ક્ષેત્રમાં | 


૧ લી સ'ખી 


લસે ઉલ્લાસપૂર, હસે હૈયામાં હૂર; 
વસે દેવા ના ટૂર, સખી સ'ગમાં,! 


રાસ [૧૧૭] 
રજ સખી 


સખી શુ' તારૂ રૂપ રચ્યુ' તાતે અનૂપ 1 
જીવન જગમાં |! 


વ૧વલીસખી 


અહા! શોભે શો આજ સુ'દરીને! સમાજ, 
બતે અ'તરનો પાજ, સરે સ્વગે અવાજ; 
શ્ષમી કાંતા શિર્તાજ સમી રીપન્તી 1 





1 


કાંતા 
ફરતાં, સરતાં, તરગે તરતાં, 
કલાએદ કરતાં, સુભગ ભરતાં! 
ભરી ભરવી હૈયાની ગહન ગ'ગમાં હો સખી! રમોએ 


[શત] પૂર્યાલાપ 





છેલ્લુ' આલિગન 
( રાગ જૈનપુરી રોડી : તાલ ગઝલ ) 


ભેટી લે પ્રાણુ મારા 1 
સ્વર્ગામાં ફ્રી તો છે ભેટવુ'! 


પ્રીતિને ના પરહુરા : તાવો 1 
પ્રજ્નુને ઉછ'ગે, પ્યારા | લેટવુ” ! 


ભવમાં તવ ભા શૈત્રી 
હુમેશાં ગવાશે, જને નર્હી ભૂલે ! 
મરજીવા બનીને, 


સ'સારે તે, પ્રિય ! તરા, તારા | 
પ્રિયોને પ્રભુ પ'થે છે જવુ*1 


“પરિશિણ 


સ્સિતપ્રવાપ્તે ૧૨૧] 


સ્મિતપ્રભાને 


કૅચારે મળી, કચાર'મણુ', એની એ જ ઝખનામાં 
સ્વસ વિશે એકવાર ભેટ પ્રિયાની થઈ; 
ઝટ રોડી ઝાલ્યેદ હાથ એટલે તો પાછી ચપ્લી 
પરમ પ્રયાસ વતી હાથ છેડાવી દઈ; 
પિયુ ઝખવાશ્‌ા પડયો, પરિતાપ તેતો જેઈ 
ભીતિ બધી ડ્ર કરી સસ્મિત પાસે ગઈ; 
સ્મિતપ્રભા જવા આડે ખીજી' કેં કરી ન શકયો 
એટલામાં અરે, હાય 1 આંખ ઉઘડી ગઈ; 


એ જ સ્મિતે હસુ” હશે કૃષ્ણુનુ' રાધાએ ચિત્ત, 
સુશદ્રાએ ઝુ'તીપુત્ર માહિત કર્યો હશે; 
એ જ સ્મિતે ડુષ્યન્તની ફેરવેલી હશે વૃત્તિ, 
કેમે જ સ્તિત્તે નળરાય સતીથી ઠર્ચાચ હશે; 
એ જ સ્મિતે સુરૂરવ લુખ્ધ થચે1 ઉર્વશીમા, 
એ જ સ્મિતે વિશ્વામિત્ર ૬પષને હરચેદ હરે; 
નહીં નેઉ' એવુ સ્મિત ફ્રી ફેરી એમ જાણી, 
પ્રીતમ મદાલસાનો ઘેલો થઈ ફર્યા હરો. 


ટ 


[૨૨]_“ 5 પૂ્વાલપ્ય 


સૃદિસૈંદર્યથી મન ઉપર થતી અસર 


( માલિની » 


સધુર મધુર થડા વાય છે વાયુ આજે, 
પરમ વિમલ રૈ ભા ચન્દ્રિકાની વિરાજે; 
અનુકુળ સધળી છે હુષષની આજ ચીને, 
અવસર નહિ આવે આ સમે! કોઇ બીને. 


( અવૃષ્હુપ » 


વધતુ કહીને શાને વ્યર્થ મારે વધારવુ' ? 
ફેરવાને જવા ચાુ* પ્રિચે | આપે પપારવુ"- 


( મ“દકાંતા » 


વ્યાપ્યો આખા વષુ મહીં સુણી હર્ષ અત્ય'ત એતે, 
આવી સારી કતુમહિં નહીં થાય આન'દ કેને! 
“ શ'ડી વાશે પ્રિય પતિ, કટી તો પછી કેમ થાશે” 
ખાંધ્યા એવુ* કહિ-હસિ-મને પ્રેમથી હૅસ્તપારી. 


( રથોાષ્દતા » 


સષ્ટંએઝડપથી થઇ રહી, નીકન્યાં સુખદતા મને વહી, 
મ'દ મ'દ પ્રિય સાથ જાઉ છું, વાટમાં સરસ કાંઈ ગાઉછુ* 


( પુષ્ષિતામા » 


રૃસિક સમજીને પ્રમોદ પામી, નયનથી જેઈ રહીજ મારી સામી? ' 
કર ભહિ' કરને નખાવી ચાલે, પ્રણુય થકી પતિને પ્રિયા તિહાલે* 


સૃષ્ટિસો'હય*થી મત ઉપર થતી અસર [૧૨૩] 





( વસ“તતિલકા » 


દેખાવ તો ખડુ જ સુદર આસપાસ, 
શી ચ'દ્રિકા ! યુસુમદામનિ શી સુવાસ ! 
આન'હ એ પ્રિયતણ્‌ા વધતો જ ચાલ્યા 
ને છૂટથી પ્રસરિને મન માંહિ માલ્યો. 


(અવૃષ્ટ્પ ) 
થવા લાગી મને ચિ'તા, કૅમ આતુ' હવે કરુ? 
હદથી વધતાં હર્ષ, પરિણામ થરે ખરુ? 
( મ'દાકાંતા » ર 


આવી ત્યાં તો વિકટ તરુની એક વિસ્તીણું ઝાડી, 
ર'તા જેમાં દિવસ સમચે નીચ લેકે અતાડી; 
તેમાં શાથી ક*ઈ પડી ગચો વાતમાંહી વિરોધ, 
આજ્યાો તેના પર મન થકી તુત અત્ય'ત કોધ, 


(અવુષ્ટુધ » 


વિનોદ સઘળેા એ કર્યાં કાણુ ન્તણે શમી ગયો; 
વાતચીત પડી બન્ધ સ્વર છેક નસી ગયે. 


(સ્વાગતા ) 


વાર તે અડું ગઈ સ હતી ર્યા એ પ્રદેશ ચડી સુપ્ત શચાં ત્યાં. 
ધકાર ટળતાં અજવાળુ, એ સુશેોઈભિત બહૂજ નિહાળી, 


[૬૨૪ પૂર્વાલપ્પ 
(સેક ) 
મન્દટ સ્વરથી એક નાછી' ત્યાં વહેતું હતુ; 
તે દેખીને છેક સવે તર્ક ફ્રી શાયા, 
દસ્વાશ્રતા » 


ત્યાં સુધી “ કદરહીન ખહુ છે ” વાક્ય એ ઉચરતે! ડુસ્ખમાં હું; 
“એ જ એજજગમાંહિસહુછે”એમ શખ્ઠ્ નિકળ્યા સુખમાંત્યાં. 





( પુપ્પિતાત્રા ) 
જગત બધુ' બહૂજ શાંત લાગે, અતિશય દ્ર પ્રસન્ન વીણુ વાગે; 
ગગનપણુ ખુશી જણાય છે આ, પવન મનોહર રાગ ગાય છે હા1 
(અવૃષ્ટુપ ) 
મસ્તકે પડવા માંડયાં શીત અમૃતનાં કણુ; 
શાંત કેપ થયો મારા તથા હષ વધ્યો ઘણે. 


(વસ'તતિલકા ) 


પ્રાણુપ્રિયા સુજથકી હતી ડ્ર થોડી, 
ત્યાં હૂ ગયો હદય સાથ જ તૂત દોડી; 
દર્શાવિને નયનથી સહુ ફેરફાર, 
છાતી સમો કરી રહ્યો ધરી થોડીવાર. 


(દડા) 


અથ્ર આવ્યાં તાંખમાં, થચે! ગળગળો સાદ! 
- પૂરૂ' બોલી તહિ શકયેઃ- પ્રાણુ-ક્ષમા-પ્રસાદ !' 


સવ્ડિસો'હયજ્થા ભન ઉપર થતી સાસર [૧૨૫] 


(અવૃષ્ડુપ) 


લઇજા તેણ તજી રીધી સ્વસ્થ તુત સને કર્ચ; 
ખાલાએ બાલચેણાથી ચિત્તના ખેદને હર્યો. 


(ગીત) 


શૂ' શૂ ચેછા કીધી, તે વણુ'વવૂ' નર્હી ઉચિત પાર્‌; 
અતુભવરસિકો સમજે, ખીજાને શૂ જણાવવૃ* વાર્‌ 1 


[શરદ] પૂર્વાલાપ 





સ્વર્ગગગાને તીર 
(અવૃષ્ટુપ અતે મ'દાકાંતા ) 


સખે સ્વસ થજ્ઞુ પૂર્‌ ચાલી ગઇ વિભાવરી; 
શુ' હવે સ'લળાવુ* રહું, નહિ જોઉ કેરી ફરી. 


કાલે રાતે સ્રુજ શયનમાં અપ્સરા એક આવી, 
ય'ત્રો થોડા નવિન કરમાં શખીને સાથ લાવી; 
સારા સારું ક્ષણુ નિરખિતે પ્રત્યભિન્તા લહે છે, 
પ્રીમે ધીમે મધુર વચને આ પ્રમાથ કહે છે. 


“વિમાન લઇને સાથે, આવી છુ* આપની ડને, 
ક્વગ'માં ફરવા ચાલે, આત્તા છે ખાઈની મને. * 


ઊભાં મારા તતુપર થયાં હર્ષથી સર્વ રામ, 
આવ્યુ* શખ્દા પ્રિયકર સુણી દેડમાં ખૂબ નેમ. 
તેનાં ય'ત્રે, ઉપર હળવે થાઉ છું હું સવાર, 
ઊડુ' ઊ'ચે તદપિ નિરખુ' સૃષ્િસો'દયસાર. 


પવષ્તો થાય છે નાના, રસા બાલક નેવડી; 
સરિતા સર્વ સુક્તાની માલાએ હોય તેવડી. 


જેતામાં તો થઈ ગઈ સખે 'ૃચવી અત્ય'ત ન્હુાની, 
ખજા સવ ગ્રહુત્રણુ વિષે ઓળખુ* એહ શાની! 
આવ્યો ત્યાં તો પરમ સુખને આપનારો પ્રદેશ, 
“સણિત્યત્ધિ સ્િ્વિય છુબમો જ્યો તરી “ખારો સેરા. 


સ્વગ્સંગ'ગપ્ને તી૨ [૨૨૭] 








પૂણુ ચ'દ્ર પ્રકાશે છે, વરસે છે સુધા સદા, 

અ'તશિક્ષ વિશે ગાય અપ્સરાએ પ્રિય"વદા, 
વૃક્ષામાંથી પરિમલ લઈ વાયુ જે સ'ચરે છે, 
સ્થાને સ્થાને હૃઠયકમલો હષથી તે ભરે છે, 
મીઠો મીઠે રવ કરી કરે પક્ષિએ સવ ગાન, 
ફીડા કેરાં સદન નિરખી છેક ભૂલાય ભાન. 


]્‌ 
“ખીજુ' જેવા નહીં દેવું આજ્ઞા છે એન આકરી, 
માટે આપ વળો આમ, કવિરાજ, કૃપા કરી. 7 


લીધે રસ્તો! પ્રિય સખિ તણું વાકય એ સાંભળીને, 
છોડી દીધુ' અવર સધછુ' અત્ય સાગે* વળીને; 
થાડી વાર્‌ પવનલહરી આવવા માંડી રીત; 
પીસ્ુ' પીસ ડ્ઢતિ પર પડચુ' દરથી કોઇ ગીત. 


સાંભળી વિકૃતિ મારી આંખોમાં સહુસા થઈ, 
એળખ્યો સ્વર મે એવુ' અપ્સરા સમજી ગઈ. 


રેખાચો ત્યાં મધુર સ્વરના જન્મનો દેશ પાસે, 
ઘાટાં વૃક્ષા મહિ' પણુ જહીં ચન્દ્રિકા સપછ ભાસેઃ 
જેચો દષિ સ્તિસમિત કરીને સ્વગગ'ગાપ્રવાહ; 
જેથી મારો ઝટ શમી ગચો ગ્રઢ મત્યષ્વદાહુ. 


દર્શાચે છે કરી કીડા શડુન્તા મનનો રસ, 
સભેડ પુલિતો પાસે રમે છે હસ સારસ. 


[1૨૮] ચૂર્વાલાપ 


ન્ક્ડડ-ડડડડ-ડ ડાલા 
ભાંખામાંથી સુખપર પડે જેમતુ' બાપ્પપૂર, 
તે પોતાની પ્રિય સહેચરી પાસ નાચે મયૂર; 
ધોળાયા છે ગ્રણુયરસથી જેમનાં ચક્વપાફેગ, 
શત્રીમાંચે અતુભવ કરે હર્ષના ત્યાં ર્થાડ્ગ, 


પશુએઃ પક્ષિઓ વૃક્ષો પવતો પ્રસ્‍્તરા સહું, 
ખૂખીદાર અર્હીં લાગે, દીસે આન*દમાં બહું. 


ધોળાં ધોળાં શરિકિરણુ જે તોય સાથે ગળે છે, 
તેથી તેને સરસ વષતી શ્વેત શૈભા મળે છે; 
વચ્ચે વચ્ચે સ્મરણુ કરવા યોગ્ય દ્વીપા જણાય, 
પાણી સાથે રતિ સમયનાં ભૂષણે્‌ા ત્યાં તણાય. 


પરિવર્તન પામે છે ચીને ત્યાં આસપાસનીઃ-- 
જલમાં રચના નેશે તરુ-તારક-ઘાસની. 


એ સૌ શોભા તજી દઇ હુવે ધ્યાન ખીજે જ જાય, 
આહા! પાસે મધુર રવ એ વીણુતો સ'ભળાય; 
જાદુ જેવા અજખ ગુશુથી વૃત્તિઓ મૂઠ થાય, 
શ્ાજું તો શૂ* પણુ અવયવી ચેતનાએ લુલાય 


સ્વરથી થઇને લુખ્ધ વાયુ એ મ*દ વાય છે; 
વીણા દ્વારે ખરે કોઇ સો હિનીમ'ત્ર ગાય છે. 


થોડે થોડે પરવશ થયુ", સવર" માર્‌' શરીર, 
દષિ ઝાંખી, જડ ખની જતાં દ્ર દેખાય તીર; 
ષાસે આવ્યુ' સ્થલ તદપ તે મે' નહીં કાંઈ જાણુ”, 
શુદ્ધિ માંહીં સુજ મન પછી અપ્સરાએ જ આણયું* 


સ્વગ'ગ“ગાતે તી૨ [૨૨૯] 


જ્યાં હુ' આંખા ઉઘાડીને ઊતરું છુ* વિમાનથી, 
અર રે, હાય | એમાંતુ' મારી સામે જરા નથી. 


નીચે ઊંડો યુતિપથ થકી ઉતરીને કરે છે 
ઝીશુદ મીઠો વિરલસ્વર# એ ચિત્તમાં શુ' કરે છે ? 
કયાં એ સવે? અજબ શ૨્ચના આંખથી નય ઊડી? 
એની કેમે ખણર ન પડે શોકમાં જાઉ* ખૂડી! 


કેની પાસે હતું જાવુ" અભ્સરા કાણુ આ હતી, 
એ વિચાર વિશે મારી હજી મૂંઝાય છે સતિ 


જાણ છુ' કે સ્વર અજખ એ હું' જરા એળખણુ' છ, 
તેથે શાંતિ નહિ હૃદયને થાય એવા જ હુ છુ' 
નાઝા વર્ષો પ૨ શ્રતિપથે જે પડયો. હોય, હાય |! 
એનો એ છે-ખચિત જ-સખે, એમ શાથી જણાય |) 


સ્વપ્ત અદૂભુત એ માર્‌' લ'બાયુ' હાત ને કદા, 
સવ* નિશ્ચય થાતા તો સ'તેષી રે'ત સર્વદા. 


૨1 હૂ* કયારે ક્રી નયનથી સ્વ્ગગ*ગા નિહાછુ' ! 
જયેત્સ્તા તો એ ટળી ગઈ-થસુ' પાસ અ'ધારૂ' કાણી'- 
ડુર્ભાગી હુ' શયત પરથી હાય! નીચે પડુ* છુ", 
પાછુ આવે નહિ તદપિ તે સ્વપ્તને હુ રડુ છુ. 


જાણું છુ નામ હું તોય જણાવુ' કૈમ આપને, 
અતુમાનત જ હોવાથી બહું સ'દેઠ રે? મને. 


પૂ.ટ 


1૬3૦] 


પૂર્વા 





પ્રિયા કવિતાને આશ્વાસન 
( પુષ્પિતાત્રા અતે ડુતવિલંબિત ) 


૬ અરર સુજ હરે નસીખ કેવૂ* 
નર્થો મળતુ' કચ'હિ સાન, હાય ! ” એવૂ* 
કહીં પછી ચરણે વિશે પડે છે, 
પ્રિય ક(વતા મૃજ વેગથી રડે છે. 


ખુ જ વિસ્મય ખેદ મને થયે, 
તદન સ્તખ્ધ જ મૂઢ ખની ગયે; 
પણુ પછી ઝટ શાન્ત જરા કરી 
તિજ પ્રિયા સરખી હૂદચે પરી. 


રહો પણુ ગઈ એ જરાક છાતી 
ખુ દિલગીર હુ ચાઉ એમ માની; 
સુજ સુખ શર્ણી નેત્રને લહુ છે, 
અતિશય આત્તસ્વરે પછી કહુ છેઃ-- 


“દિલ દયા પરો માફ કરા મને 
ડુરખો થઈ કરું છૂ દુખો આપને; 
અરર જીવિત આમ ભલે જતુ” 
સહન, નાય, નથી સુજ્થી થતુ. 


પ્રથા ડતિતપ્ને ક્મપ્ડપ્સન 





શુણુ નર્થી સુજ માંહિ એક સારો, 
નિજ મનમાં, પ્રિય પ્રાણ, એ વિચારો; 
તદ પ્રણુય શીદને કરો! છો, 
સુરખ પ્રિયાપર ચાહના પરો છે. 


વિષમ ટેવ પડી ઝુજને ખરે, 
હુદ્યતે ખહુ માન ગમે . અરે] 
ગુણુવિના પણુ કેમ જ એ મળે? 
મકત નિખ'ળતા થકોં શુ' વળે! 


નર્થી નર્થી નર્થી યોગ્ય છૂ તમારે 
જીવતર આ નથી રાખવ: જ મારે; 
સનર્થી લઈ રજ હવે મર્‌ છ્‌, 
પણુ તમને પ્રિય સૂક્ત હૂ કર્‌' છૂં.'' 


નયતથી ખડું નીર મને વહે, 
હૃદય શખ્ઠ ડહોા ક્યમ આ સહે? 
વચન તે ઝ્ુખથી નવ તીસચુ; 
તદપિ ચુસ્ખમન સે" ઢુળવે કયુ, 


પડક પડક ચાય હય છાતી, 
ધીરજ રહી સુજનીય સાવ નતી; 
વદનફમલ સેઇને ફહૂ' છું, 
નજર ઠરાર્વા ત્યહાંજ હૂ' કહૂ* છું:- 


ડિશ] 


(૬૩ર]__“/સસ પૂર્વાકાય 


*કહર્‌ અવર શુ' જનો પિછાને ?-- 
મન સહીં એ ધરી શૈક કેોણુ આણે 
ઉભય મળી મને ખુશી કરી છો, 
પર પરવા શઠ અન્તરે ધરા છે. ” 


મધુર રખ્8 થકી ખુશ સે' કરી, 
દિહ્ષગિરી મનની સઘળી હરી; 
કર્રી વીદાય કહી ખટુધા અને, 
વિરડુથી બળતી વનિતા ડને. 


કદાતેપ સ*રેરોપ [૨33] 


ચ'દાનો સ'રેરો 
' (૫૬) 


આવે, અ'&ર સવે, વ્ડાલાં, વાસર્સા 1 
સજશેો શે! લાવો ચ'હઢા ખ્હેન નને? 
કે।મલ શીતલ મધુર સુધા વરસાવતાં 
ક્તેડુ ભરેલાં નસર તમારાં સેત જઃ આવે1૦ 


૧ હય સરોરુહ જીવન સમઝી ખપેષ્ષજેઃ 
જનસેવાનાો પરને શાશ્વત પમ નૈઃ 
પ્રગટ પિતાના પુણ્ય પુરાતન પ'થમાં 
સ્નિગ્ધ પરસ્પર કરને કેવલ કમને !” આવે।૦ 


[૧3૪] નેર્કાદા 





સામ ( ઇડા ) 
( રામિણી આશ્ાગે[ડી ) 


માર્ગો બતાવ એ સ્વાસી ] મતે તવ પ'થો શિખાવ દયાના! 
રોર મને તવ સત્યની માંહોં, શીખવ વિશ્વશયાના! 
મને તવ૦ માર્ગે 


ઉજ પ્રશું સુજ તારણુ કૅશે દિતભર તુજ પર્‌ થાવા! 
મને તવન માર્ગો 


[ સુધારેલો પાઠ ] 


માર્ગો બતાવ, એ સ્વામી! મતે તવ પ'થો! શિખાવ દયાના ! 
દોર મને તવ સત્યમાં, રિક્ષણુ આપ દયાલ | 


છુ' સ્વામી તારણુતણે! દિનભર તુજ હિ ખયાલ 1 
માર્શો૦ 


શાતિગાથ્ત _ [૨3૫] 


શાંતિ પ્રાર્થના 
(૫) 


સમમ શાંતિ સહ્દા શિવઃ આધે, ઇયાઘન 1 જાંતિન 
સ'ડુરા સ'કટો શાપે, કૃપાઘન ! ' શાંતિન 


શાંતિ, પિતા, શુભ નામ તમારૂં 
પાપ પ્રખલ, પ્રભુ, કાપો! | દયાઘત૦ * 


સેવક હોઈ નથી કરી સેવા 
શુદ્ધ જપ્યા નથી જાપો ! કૃપાધન૦ 


સ્થાન લવાટવી, ગાન પશૂતૂ, 
તસ કરે, પ્રભુ, તપ્પો! ! ઇયાઘત૦ 


1૨30] _પૂર્વાશ 


આંતર સસપદી 
(૫૬) 


આ પિતા, કર્યાં કૂર કર્મો: 
હેણ્યાં મર્માઃ# પડેથી; શ્ડયોઃ પડો 1 પડેથો ! 


સનતેન રતી અશ્ાઃ 

ખરે, પિતા સને ન હતી આશા! 
તેમાં અચાતકે ગ'ભીર ગહરે 

દિવ્ય સુવધિત જ્યોતિ ન્વલન્ત ] 
સ્નેહવસ્તુ ! જ્ઞાનરૂપ | અનત્ત | 


તચત પ્રાથના શ્ડિણ 


નયન પ્રાર્થના 
। (પર) 


આપ જ તાતજી દોરા હવે મને આપન 
શતો હુ' આપતો છોરા હવેન 


જ'ગલમાં ભટકચો ખડું ઘાટે, વાટે મળ્યા કારા ચારા-- 
હુવેન રાતે૦ 


ર 
શત્તપ ખધે પડતો ઝરડાતેો આવી શાકુ' નહિ એરા-- 
હુવૅન રાતે 


૮ _પૂર્વાકાપ 


ખિરાદરોને પ્રાર્થના 
( રાગિણી આશાગોડી ) 


સ્નેડું કરા ન સતાવો, બિરાદર | સ્નેઠ૦ 
અન્ય અહીં નહિ લ્હાવો, બિર્‌ા૦ 
એક પિતા પરમેશ્વર સૌનો એ નિજ કમ બતાવો - 
નિરાદર૦ 


પ્રાણુપહમા્થ્‌ ૬રી પુરુષાર્પલુ દલેશ વિશ્વ પતાવે!-- 
ખિરાદ૨૦ 


ટા 


પદ [૧3૯] 


( પ૬ ) 


બ્ડાલાંએ, શા માટે સતાવવા ? 
| વાંક કશે! ને હય બતાવે! 
પરસેશ્વરમાં પાપ પતાવે! 


માઝૂં એ હાવાં ! 
વિશ્વપિતાર્ના આપણુ ખાલે!ઃ 


શાંકડમાં તે! સાથે ચાલે! ! 
વસ્ુધાની વાડીમાં સ્હાલે 


માઝૂં એ હાવાં | 


[૪ પર્કાલપ્ષ 


સ્તેહગીત 


(૫૬) 


પોકારૂ' મેસી બારણુ, ન્હાલાં | ઉઘાડો દ્વાર; 
વ્હાલાં ઉધાડો દ્વાર, એ વ્હાલાં, પક 


હંચુ' દેવાલય ખર્‌' દીન ઇયાતુ' દ્વાર, 

યજમાનો માનવ ખધા સારાને! ચ સાર, 

છએ વ્હાલાં, શાને લગાડો છે! વાર, 
ખોલો દ્વાર આવો ખ્હાર; પ્રાણાધાર ! પોક! 


જૂ 


અન*ત સણચારની '્રાથ*તદ [૧૪૨] 


અનત સહચારની પ્રાર્થના 
(૫૬) 


અત્યાર અબઘડી મળીએ, એ પ્રિયતસે, અત્યાર૦ 
હદય પરસ્પર હળીએ, એ પ્રિયતમે, અત્યારેન 


લગ્ન થયાં તે આપણે! પ્રભુ ઘરમાં સહખત્પ, 
સ્મરણુ કર્‌', બોલી તહીં 'રિરને સોંપ્યું” સ્કન્ધ' ! અત્યાર૦ 


[૪ર] ઝમ _પૂર્ષાકાય 


કવિતાદેવીને માથ'ના 
(૫૬) 


ગ દેવી 1 દેવી | દેવી ! ખોલાવી એ ના શકુ. 
તારાં હૃદયનાં દ્વાર ખોલાવી એ ના શકુ". 


મહિન કર્યું' હૈયુ" હછી નહિ તવ આસન પાત્ર, 
જવલતાં પદ્ચાત્તાપમાં શુદ્ધ હજી નહિ ગાત્ર. 
આ દેવીન 


' સ્વસ્થ દેવીને ત્રાથષતા [૧૪૩] 





સ્વર્ગસ્થ દેવીને પ્રાર્થના 
(પ૬) 


આવો, આવે, આવે, આવે, દેવી |! 
આવે, આવે, આજ 1! 


માગૂ' આવો, આવે, આવો, દેવી 1 
આવે, આવો, આજ ! 


૨જની ખીલે છે નવી નિર્મલ ધવલ પ્રકાશ, 
સાગર ગાય સુહામણુ' હંદચે પ્રક્ટ્ે આશાઃ 
સ્વામીનાં દયાછી દેવી ! કરરે! ના નિરાશ, 

માચ કરશે! ના નિરાશ. 


દેવી | આવે!, આવા, આવે(, આવે, 
આવે, આવો, આજ 1! 


[૧૪૪] ર્વાલાપ 


(પ૬) 


દ્રીન ઉપર દયા કરજે, તાથ, દીત૦ 
વિશ્ચદુરિત પરિડુરજે, એ તારક, દીત૦ 


દીન છતાં અમે ખચ્ચાં તમારાં કરુણા સુધારસ ઝરજે, 
એ પિતા; કરુણુ!૦ દીન૦ 


એ સવિતા, પરમેશ, પિતાછ ! ભર્ગ નયન માંહી ભરને, 
એ પિતા, શગ૦ દીન૦ 


કસુમની બિગપ્કી [૪૫૫] 





કુસુમની બિમારી 


કુસુમ શારૂ' કરમાય, ગરર | રેયુ' ભરમાય, 
ઉડ, ઉડૂ શરમાયઃ સખે, શુ* 'કરૂ' હવે ? 
1 


“ હાવાનલમાં દેશનાં બહું બહું કુસુમ હણાય, 
સડ તે જીવન પામવા તાત સમીપ તણાય ! ” 


શ્રૃતિ સ્વર્ગોની તોય, ભુવન જેનાથી સ્હોય, 
નયનધારા તે લડોય, સખે, શુ* કરૂ' ડવે? 


સૌમ્ય સ્તેહાતે ધામ : એકલાને આરામ; 
ગુસુમ નિરખુ' તે આમ! સખે શુ” કર્‌' હવે ? 


[૪૬]_“  પૂર્વાફાપ 


પૃતિપત્ની સ'વાદ 
(રગ ? પઠાડી ઝીંઝોટી ? તાલ હીંચ ) 


સ્તેડ ઝરણી 1 સખી! સ્તેઠ ઝરણી ! 
રૂપ વષુ શૈો।ભાયઃ 
રેખી દિલ લેશભાય! 


આવ, વ્હાલમની પાસ આવ: 

સુરતા "ખાસ લાવ: 

અ'તરના હાવભાવ 

લેશ, સખી! ના છુપાવઃ 
સ્વર્ગોની સાચી સરણી |! 


કૃપાના છો નિધાનઃ 
પ્રાણુના છો છી પ્રાણુઃ 
હું' તો દાસી અજાણુઃ 
મને આવુ શુ' માન! 


અહે સ્વામી સુજ્તણુ ! 
કરા ચાહે તે પાનઃ 
રહીએ રીધેલુ' દાન! 
કુૅલની કામિની ! 
દિલની દામિની ! 
યમની યામિની ! 
શ્રણુની વાસિની ! 


સહું સ'તાપની શામિની ! 





ર 
પતિપતની સ'વપ્દ [3૪૭] 


ત્રીડા કઇ હુરજે જીઃ 
ફીડા ક'ઈ કરને જીઃ 
ઉધ્વાસે ફરજે જઃ 
ભાગ્યોદય ભરનભે જીઃ 
સાગરિયે શરજેોજી, રાજ ! 

ર. 


ક 


(૪૮ ર્લાલાય 


શાસ્રાપદેશ 
( શગ ખટ? તાલ ચતુસ જાતિ ત્વિતાલ ) 


સદા વચત કજ્કત ખોલેોને 1! 
અતિશય અહિત રહ્યુ અસતમાં 
સાચુ કહ્યા થકી હાનિ ભલે થાય, 
તદપિ ન ઇતર પર્સ મતમાં! 


સત્યમેવ ઝવતે 
ના ઢરવાનુ' : ના ક્રવાતુ” : 
વિરલ ગહન વ્રત કઠિત વિષમ સત પરમ સાધુ તછુ'! 
ફૂલ પણ તેમાં ઘણુ: 


શાસ્રા બોાધે એવુ* ફેરી ફ્રી : 
ખર્‌' હૃદય નિજ ખેોલેોને | 


૬૪3 


કદતનોદ ઉહ્ઢાસ [જટ] 


કાંતાનો ઉલ્લાસ 
(રાણ નિદ્ાગ : તાલ 1ત્રતાલ ) 


ક શ દ 

આજ ઉલ્લાસ ઉલ્લાસ અ'તરમાં થાય | 
સ્કુર ઉંડાણમાં હાસ, 
સ્વગ સરીખો! ભાસ; 
દિવ્ય , દશાને! શાસ 
રાગિણીએ ગાય! 


નિહાળીને સલૂણી છબી, 
ગ્રીતિ વર્ષે; ને આકપેએે હૈચુ' હુખે ન્હાય ! 





દિપ પૂર્વાલયપ 


કાંતની સ્મરદશા 
( રાગ ભૈરવી: તાલ ત્રિતાલ ) 


હા! અગત ઇશ્કની નાગે ! 
હા! અનહદ લગની લાગે! 
સ'સારે મસ્ત છું ! 


તન, મન, ધન, સહું જલસમ વિગલિતઃ 
હદ! હા!રા! મસ્ત ણુ! 


સુતનુ હૃદય સઠ વળગી, 
ક્ષણુ પણુ નવ કેરું અળગી? 
નચનસુમણિ શિર કલગી! 
હા હા! હો મસ્ત છુ! 


ઇશ્ક છે શી ચીજ તે કવિ મસસ્તને પૂછયુ* ઘટે, 
દિલ સુનેરી પાત્રને વૈરાગ્યથી લૂછયું' ઘટે; 
શમાતશે ઇસ્ક્ર તે છે, જેમાં સમ'દર બલ જાય! 
કોરઆતે વેદે કછુ": તેમાં અઠુ'તા જલ નાય! 


વિભૂતિ વિરલ પરમની, 
વિમલ, સુખદ, શી રમણી! 
નવલ મુસુમ શી તમણી ! 


“કોતની સ્મમદશા [પ૧] 


ક્ષણુ પણુ ન કરું તઅખળગી ! 
સુતતુ હૂદયથી વળગી! 
નયનસુમણિ શિર કલગી 1 


દ 


પારાવારે હો મસ્ત છુ 


[8૫૨] પૂર્કાલાપ 





કાંતાની સ્મરદશા 
( રામ કાદ્દીઃ તાલ ત્રિતાલ ) 


હા | સમજુ' ન શુ' મને થયુ'! 
ટૃગ્થી ગચુ' બલ, ના રહું! 
કુમાર નિહાલી ખિમાર છુ: 
મારૂ' બાલાપણુ એ વ્યુ! 


અતુભલન આ નવે ડને, 
હૃદયને પૂછવુ' કોને? 
કશાથી થાય ના શાન્તિ, 
અનેરી ઊછળે બ્રાંતિ! 


નઝર ના ઠરે, ગિરિવરા પરે : 
એ જ સૂરત! એ જ સૂરત! નેન ગૂરત દર્શને ! 


હાવાં શુ' તહિ મળશે? શુ' નહિં વળશે? 
શુ' નહિ કળસે? 
ભાસે પાસે, હાસે રાસે | 


ડાંતતે। સ બેપ્ધન [૨૫૩] 





કાંતને સ'બાધમ 
( રશાગ!ઝીંઝોટી : તાલ ત્રિતાલ ) ' 
ફં 
શાં વ્હાલાં લાગે વેણુ તમારાં કોડીલા કુ'વરજી ! 


ઉછાળા મારે શૂર, તનમાં ધસે પૂર; 
નૈનમાં હસે નર, ચિંતાએ કરે ચૂર |! 


એ મારા પ્યારા! મારા પ્યારા! મારા પ્યારા] 
શલાવેો રતિધારા! ખેલાવો ખેલ સારા 1 
કેડીલા કુ'વરજી |! 

$ 
શ્મયિ સુવીર! હદય કીર 1 1નકટ નીર 1 સુખદ તીર ! 
પર ન પીર કાં? ધરન ધીર કાં (પર ન ધીર ડાં? 


અતરમાંના ઊમળકા શા ખોલું 1 જણી છે! મરજી ) 
જાણ! છો જી મરજી |! 


(૫૪) પૂર્વાહાપ 


હિ'દીવીરોને સખાધન 


(રાગ પદાડીઃ તાલ તિસજતિ દાદરા, તિસ્જાતિ દીપચદી, 
તથા ચતુસજતિ ત્રિતાલ) 


પ્રમાદને છોડી, 
ફીર્તિ તરફ નડી, 
હુદય સમરમાં ચડો, 
આગ્રહથી રાડી; 


પાછી પાની જરાએ ના ઘટેઃ 


વીરા કશાથી નાડરે લાખો શર સામે! 
દેશને અચાવવા કે લોકના ભલાને માટે, 
જખમ કરી પડે, શ્રમ તનને ચડે; 


છતાં અન્ય નહીં ધન્યઃ 


નવ હરા, નવ કરા, શ્રમ હરા, 
ઉર ધરા જય ખરે, નયન ત્યાં ચોડી ! 


અ'તિમ ગાથત [૧૫૫] 


અ'તિમ માર્થના 
( ૫૬) 


ઊંચાં પાણી મને આ સતાવે પિતા! 
પ્ર્નુ તારક! સત્વર ઉદ્ધારી લ્યો | 
કેંક નાશી દેશ્ય બતાવે, પિતા 
મને પાતડીને દયાથી તારી લ્યો! 


મારી હાડી ખરાખામાં તૂટી ગઈઃ 
મારી જેડી હા 1 સાયા તે લૂ”ટી ગઈઃ 
મારી હિંમત છેક જ ખૂટી ગઈઃ 
પ્રભુ તારક: સત્વર ઉદ્ધારી લ્યો 1 


સારાં પાપ ત્‌! અરે પાર નથીઃ: 
મારા અન્તરમાં કરો! સાર નથીઃ 
ભવસાગરે અન્ય આધાર નથોઃ 
ગ્રણુ તારક સત્તર ઉદ્ધારી લ્યો! 


ટિ'"પ્પણુ 


ઉપહાર 


પૃ, ૨ ઉપર્‌ ખડે પાડેલા છે ત્તે સુજબ વાંચવું. અ'મેજમાં 
સૌનેટ ( 801066 ) નામને! કાવ્યપ્રકાર મશ#ર છે તેતો આ 
પ્રયાગ છે. તેમાં ૧૪ ચર્‌ણુ આવે છે અતે ચમત્કારવાળી પ્રાસ- 
ર્યનાઓ થઈ રાકે છે. 


જુવાનીના પરેડમાં કવિએ પે(તાના સુહદ સાથે સાનના અનેક 
પ્રદેશામાં વિહાર કરેલા તેને કેદરતની સુંદરતાવાળા કોઈ પ્રદેશમાં 
કરેલી આન'દયાત્રાના રૂપે વર્ણવે છે. એ વ્ય'ગ્યાર્થ વિના, કેવલ 
કુદરતના ચિત્ર તરી% પણુ વષન હૃદય'ગમ છે. 


સૌમ્ય વય દુનિયાંના અતુભવના તાપથી હજ તપ્ર નઠિ 
થયેલી માટે સૌમ્ય. કેવળ બાલ્યજીવન નહિ પણુ જ્ઞાનજવનતું 
પરોડ માટે સ્હવારા, ખાલસૂય ઉદય પામતાં જ જેમ પવતના 
શિખર ઉપર પ્રથમ કિરણે! નાંખે છે તેમ જુવાનીમાં કલ્પના અને 
ખુદ્દિ ઊંચા આદશ ખાંધે છે, માટે સૈલશિખરે. 


અને કુજે કુજે : ગ્રો. ઠાકોર કહે છેઃ “ આ કુત કઈ? 
આ મયરા કાણુ? સામાન્ય વાંચનાર આ રાબ્દોને સામાન્ય 
અર્થમાં લઇને પણુ કાવ્યાથ અને તેમાંનો રસ પામી રાકે છે, તા- 
પણુ આ સોનેટ (5૦૫૩૦ ) લખાઈ તે વખ્ત અમારા મનમાં 
ખાસ કરીને ૩ઈ ઝુને હતી તે જાણીને કેટલાકને એ કવિતા 


* 


[૨૬૦] પૂર્યાલપપ 


વધારે આકર્ષક પણુ ખતે, પ્હેત્ે દરન્જે ઇમેજ સાહિત્યની કજ, 
ખીજે દરને પ્રાચીન મ્રીક સાહિત્યની કુ'જ, ત્રીજે દરનજે યુરોપૌય 
સાહિત્યની કુ'જ; અને એ કુનેમાંતા મયરે તે એકલા કવિએ 
અને નાટકકારા નહીં, કેમ જે મણિશ'કરને લેન્ડાર અતે રસ્કિન, 
બેકન બાર્કલી અને માર્ટિતો, ગિબન અને હિરેડોટસ, પારકાલ 
અને પ્લેટો, પ્લૂયાર્ક અતે કાર્લાઈલ, ગ-અ-થ અને ટૉલસ્ટોઇ 
ઉપર્‌ ક'ઈ ઓછી પ્રીતિ ન હતી. દૂમા અને લિટન, લેર્સિંગ, હૂગે! 
અને «યોજ ઈલિયટ, મેથ્યુ આર્તૌલ્ડ અતે સેન્ટ બવ પણુ એમણે 
ઠીક વાંચ્યા હતા.” જુઓ પ્રે. બલવ'તરાયે સ્વ. કાન્તતી પહેલી 
સ'વત્સરી નિમિતે વાંચેલુ' તા. ૧૬-૬-૧૯૨૪તું “ મણિભાઇની 
કવિતા વિશે કેટલીક અ'ગત માહિતી. ' એ વ્યાખ્યાન, યુગધર્મ 
પુ. ૪ પૃ. ૨૭૫. 





તરગોનાં સ્વમસ્મિત--તાદાત્મ્યે છઠ્ઠી. તરંગો એ જ સ્વપ- 
સ્મિત્તો, જમ્રદવરથાનાં સ્મિતોમાં ઘેર ભાવોનું મિશ્રણુ હોવાનો 
સ'ભવ છે પણુ સ્વમનાં સ્મિત કેવળ સાત્તિક ઠ્ષ જ વ્યકત કરે છે. 


કવિ સૌ'દ્ય તરકના સ્વાભાવિક આદરતે લીધે તેતે કુસુશે! 
અપે છે તે, રમતી રમતી જતી એવી સરિતા પણુ સ્વીકારતી 
હોય તેમ ઉર્‌ પર ધારણુ કરે છે. આ ધન્ય ૬શ્ય ન્નેવાને ભાગ્ય" 
શૂલી થયેલાં તસઓ પણુ તેથી ઉત્સુક ખની ગયાં! ગ્રો. ઠાકરે 
દર્શાત્રેતા વ્યગ્યાર્થ પ્રમાણે એ સરિતાના અથ સરસવતી કે કવિતા- 
કલા કરી શકાય, જેને કવિ પુષ્પા યડાવે છે અતે તેથી આસપાસનાં, 
તરુએ, સહૃદયો ઉત્સુક બની નય છે. પણુ એે અથ ન લઇએ 
તા પણુ આ વર્ણુન સુદર છે. તેમાં આવતાં સ્વમસ્મિતાનો 
વિલાસ, કુસુમાતુ” અર્પયુ, રસિક ર્મણીનુ' તે ઉરપર ધારણુ કરવું , 
અને પાસેનાં તરએતુ' ઉત્સુક બનવુ" એ અયોમાં કોઇ રમણી ' 


ટ્પષ્પિણઇૂ૮€ૂ અ ફદ] 


તરક્ના કવિના સ્નેહનું અસ્જુટ મધુર વ્ય”જન છે, એ અથ* પણુ 
અભિપ્રેત હોવાનો સ'ભ્રવ છે, આગળ આવતા 'રતિતે પ્રાથના ' 
કાવ્યમાં તા મિત્રના સ્તેહને એક રમણીતુ' ર૫ આપેલું છે અતે એ 
સ્મણીને પોતાની પ્રિયતમાતું જ સૌ'દય આરોપેલુ' છે. ( જુએ 
એ કાવ્યતુ' ટિપ્પણુ )ે અહીં કાવ્યના દૂર રણુકારમાં માત્ર એવુ* 
અસ્છુટ વ્ય'જત રાખેલુ' છે. છેલ્લા ચરણુની કલ્પના અતીવ 
મતોહર છે. 


ઠેરી સ્થાને* # જગતની છવામાં ધણુ કાવ્યોદ્ગારે! ઊડી ગયા. 
શોડા જ આત્માના અનુભવના કોઈ ગઠન સ્યાતે સચવાઇ રહા, 


અતે તેને-તેતે એટલે ઉદ્ગારાને. ત્ુટિત સરખા વીણામાં છે 
માટે તરલ. 


ઝે 8. ઈશ્વર સ્તુતિ 


સને ૧૯૦૯ માં પૂર્વાલાપ પ્રગટ કરવાની ૪ચ્છા થયેલી ત્યારે 
તેના પ્રારજામાં મૂકવા રચેલી. 


મર્તાને હિન્દુઓના સર્વ દેવોભાં શકર માટે અનન્ય લાવ શતો, 
એમ સાંભળ્યુ છે. 
અવતરે જે માનવી માતયી--ઈશ્વરાવતારની પ્રાચીન હિન્દુ, 
માન્યતાનો આ ઉદ્લેખ છે. જે માનવી થઇને માતાને ઉદરે,અવન” 
તાર લે? અઘવા જે માનવી માતાથી-સતુષ્યજ્તતિની માતાથી 
અવતાર લે. કદાથ, જીસસ ક્ાધસ્ટ મતૃષ્યમાતાથી અવતરેલ અતે 
ત્તેતે માનવી પિતા નહોત એ ક્િશ્રન માન્યતા પણુ અઠીં ધ્વનિત 
થતી હેય, અતે એકો અથ કરીએ ત્યારે ' સામ્ય 'તેદ અર્ય 
'માતા-મેરી સહિત કાઈશ્ટ એવે! યાય. 
પૂ#.૧૧ 


[૧૬૨] -_પૂર્યાલાપ 


પૃ. ૪. મારી કીશ્તી ? 

ગ્રથમ પ્રસિદ્ધ થયુ* ખુદ્દિપ્રકાશના ૧૮૮૯ના ઓગસ્ટના અ'ક્મા, 
ત્માં “ કિર્તી ' શબ્દ અપરિચિત હોવાથી “ કિર્તી ' શખ્દ મૂકયો 
હતા અતે નીચે કુટતોટમાં લખ્યું” હતું કે ' એક નવાઇ તરીકે” 
એ કાવ્ય પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યુ છે. 


અન્ય દશા“: મારી જગ્યાએ કોઈ અત્ય હોત તો આ 
તાય્ાની દશા જઇને ડરી જત અતે ધીમે ધીમે સ'ભાળી સાં 
ળીને ગતિ કરત. 





સ%્રનો હતો” : સફરનો શાખ હતો...છતાં આટલાં બધાં 
વરસ મ ઝુકાવ્યા વિના ખેસી રલો ! 
પૃ. પ. સૃગતૃષ્ણા 
આકાશમાં” #$ આકર-આકરો, ભાષાની છૂટ. 
ચૃ? છ, માતાપિતા સ્મરણુ આત્ત' દિલે કરે છે : આર્ત્ત દ્લિથી 
મૃગબાલા પોતાનાં માતાપિતાને સ'ભારે છે. 
પૃ. ૮. રમા 
છત્ર જેવા*--દિડીતે મળતો ઢાળ છે, 
પૃ, ૧૧, કલ્પના અને કસ્તુરોમૃગ 
જૃ, ૧૨. કે આપની” : આપની રાઝી, કવિતા દેવી : નીચેન! 
સ'બ'ધથી લેવું. 
આહા! એવુ”--ચિત્ર નજર આગળ ખડુ' થતુ જાય છે 


તેમ તેમ વણુન ચાલે છે. ' ગહન વન આ એક ઊભુ' જ માય” 
અર્થૌત્‌ આંખ આગળ ખડુ' થાય. 


ટિષ્ષલુ [૬31 





"છૂ. ૧૩. નીચે નદી ગદનમાં તરુએ તણાય; દા 
એ પ'કિતિતાો પાઠ કાવ્યમાધુયમાં આ પ્રમાણે હતો ર 
નીએે નદી વહનમાં તરુએ તણાય 


'ૃ, ૧૪, માર જઈ”: ફ૯પનાદશ્ય નેનાર કવિ મૃગને બચાવવા 
ષારધીને મારે છે. પણુ તેથી બીન પડી ન્નય છે અને સ'ગીતમાં 
ભ'ગાણુ પડતાં મૃગ મૂચ્છિત થઈ નનય છે. 
ચૃ. ૧૫, અતિન્તાન ટ 
ગ્રથમ પ્રસિદ્ધ થયુ' સરતના “ગજરાત દપણુ ' નામના વત 
માન પત્નમાં-વસ'તવિજય પહેલાં. 
ઉદ્ત્રીવ દણિ કરતાં : ઊ'ચી ડોક કરીતે નજર્‌ કરતાં, 


રાજગઝૃડ--૩% સયુક્ત વ્ય'જન નથી છતાં સ*યુક્ત વ્ય'જન હોય 
તેની પેઠે અર્હી આગલા લધુતે ચડકારા આપી ગુરુ કરે છે. કાન્ત 
તત્સમની ન્તેડણીમાં અન્ત્ય સ્વર સિવાય ડહુસ્વનો દીર્ધ, કરવાની 
શ્રાઇ જગાએ છૂટ નથી લેતા અતે એ અન્ત્ય સ્વરની છૂટ કદી 
કણુકકઢડુ લાગતી નથી, છતાં અર્લી, વ્ડકાર, સ'યુકત બ્ય'જન નેવે 
શડકારે। આપે છે તેનું કારણ એ જણાય છે કે એનો ઉચ્ચાર રકાર્યુક્ત 
સયુક્ત વ્ય'જન જેવો જ ગુજરાતમાં થાય છે, “ અમૃત' નો 
ઉચ્ચાર “ અસ્રત' 9% ' અસ્રુત ' જેવો જ થાય છે; બહુ ખહુ તો 
એ સ્વર છે એમ બતાવવા એ સથોગ નિલ હોય તેવો ઉચ્ચાર 
થાય છે; કવિનું ઉપાદાન ખો।લાતી અને ગ'ભળાતી ભાષા છે 
એ જેતાં આ દોષ ન ગણાવા નેેઇએ, અથવા કવિની સક્ષમ્ય 
છૂટ ગણાવી જઇએ “વિકૃતિ? “શતશ'ગ' વગેરે શખ્દામાં 
કનિએ આગળ ષણુ આવ પ્રયોગો કર્યા છે. 

અનિજીભાજને-અનિષ્ટ પાત્ર, કુપાત્ર એવા દુર્યોધને. 


[1૬૪ “નન સૂરે 


જુ. ૧૬. ત્રિકાલતુ' જ્ઞાત : સહદેવતે ત્રિકાલનું' જાન હતું પણુ મેઈ ; 
બાબતનું શવિષ્ય કેઈ પૂછે નહિ ત્યાં સુધી ન કહી શકાય એવું 
એને બ'ધન હતુ. 


લઈ જઇને”: પ્રિય અર્થાત્‌ પ્રિયાને, વક્ષની સમી કહેતા 
છાતી સરસી લઈ જઇને, તેને મસ્તકથી પે।તાના હાથે ઝાધી 
રાખીને, તેના ઉપર પોતે (સહદેવ ) નમી રલો. ચિત્ર સુંદર છે. 


પૃ. ૧૪. રહી જરા” : એ સ્થિતિમાં થોડીવાર રહીતે, કંઈ વિયાર 
આવતાં છૂટો થાય છે. 


વિચારતા” અતે રહી જરા” એ ને શ્લોકમાં, સહદેવને દ્રૌપદીનું 
અનિષ્ ભ્રાવિ પ્રત્યક્ષ થતાં કરુણુજન્ય સ્તેઠ થાય છે તેથી તે ભેકીતે 
ચુ'બન કરવા જાય છે, અને એટલામાં, પતિએ પત્ીતુ' કુ 
ન્નેઇએ એવુ રક્ષણુ તે કરી શકવાતો નથી માટે, ચુ'બતતે તેતે, 
અધિકાર નથી એમ વિચાર આવતાં આશ્લેષ છોડી દે છે. 


કરાય શું* અને રજતી મહિં”$ આ નિષ્કૂળ અતિજ્ઞાનતે 
લીધે તેને ઘણીવાર ચિંતાઓ થતી તેથી ઊંધ ને આવતી. એવાં 
અનેક પ્રસંગોમાં આજ સુધી દ્વૈપદીના સૌન્દયનો સાત્તિક ઉપભોગ 
સની ચિંતાનો શામક હતો, પણુ આ પ્રસગે ન્યારૅ થિતાં 
દુઃસહ છે ત્યારે એ ઉપભે।મનો અધિકાર નથી ! 


પૃ. ૧૮. સ્નેહશ"કા 


ત્વચ નવ ફરીવાર ધરતાં : નવી છાલ કરીવાર ધારણું કરે છેઃ 


સદા ચિંતા” $ ખીન્નએ। મારેની ચિંતા જેવી શૃત્તિને પરિઠિર્વા 


સદા અભિમુખ, તત્પર રહું છું. ખીજા'એઓની મતે પરવા તથી, 
ખીજા'ઓનતી મને ચિંતા નંધી. ન 


સ્‍્ષ્પવફૂ 1૧૬૫] 


પૃ, ૧૯ રાજડુ'સને સ'બાધન ક્ટ ઃ 1 
પ્રો? બલવ'તસય ઠાકોરે ૧૮૯૦માં બી. એ.ની ડીમી લીધી તે 
ગ્રસ'ગ ઉપર તેમને ઉદ્દેશીને આ કાવ્ય લગખાપેલુ”. કોનવોકેરાન- 
માંથી નીકળતાં જ, “ ગ-અ-થનતા ૬ા-ઉસ્ટ (ઇંગ્રેજ તરજીુમા)ની 
એક નકલ એમને માટે ખરીદીને જ કોનવેશકેશનમાં ગયો ,હતે, 
જે તેમાં કાગળ સાથે, એમણું આ કવિતાતું પાકિટ મારો હાયમાં 
સુકચુ', ને મે' એ ચોપડી એમના હાથમાં સુકી દીધી.”' શ્વે સ”બ'ધી 
ગ્રો. ઠાકોર લખે છે ૬ “ મારી પાસે આ “સાધનની મૂળ પ્રત 
છે, તેમાં 2 
સખે શજયુ"સ 
એમ મથાળુ' છે, અને અ'તે 
જ ચાહી પ્રવાસ બાઈના સખરૂપ થન્તે તને '' 
અભિનન્દન આસુ છું મિય, ઉલ્લાસથી તને. 
ડું છ' તારો, 
૦ . દ સાચ્સ* 
મે ગ્રમાચે અ'ત છે. પૂર્વાલાપમાં આ મથાળુ' અતે આ શઅ'ત 
ખ'ને છેડી દીધાં છે, તે ષોગ્ય જ કયું” છે, 
ક્ષણુ સુખતણી આવી પાછી કેદદાચ મે નહીં; 
અવર વિસરી એકત્વે થા તુ' સાંપ્રતની મરી ! 
એ પડિતિઓઆ જ અગત આશીર્વાદ કે સલાહ કે સામાન્ય ચિત્રની 
અ'તિમ રેખા તરીકે ઉત્કૃષ્ઠ છે. ” ી 
પહેલી સ'વત્સરી વ્યાખ્યાન, યુગધર્મ ૪,૨૭૭, 
પ: ૨૦: વસ'તવિજય 
૧૮૯૦ના જાન્યુઆરીના ખુદ્ધિપ્રકાશમાં મકરન્દની નીચેની 


[૧૬૬] પૂર્વાલાપ 


ટીકા સાથે પ્રથમ પ્રસિદ્ધ થયું. 


આ કાવ્ય મારા એક મિત્ર-જે સુ'બાઈતી યુનિવર્સિટીના મ્રાડયુ* 
ઝટ છે તેમતુ' રચેલુ' છે. એમતું તતા જિત્તી નામે કાત્ય 
આ ચોપાનીઆમાં અતે ન્સિજ્ઞાન બીજે ડેકાશે પ્રસિદ્ધ થયેલાં 
છે, ઘતવિગ્ય વિરલ સર્વાવુભવરસિક કાવ્ય છે. આ કાવ્યના 
અર્થ અતે મર્મના પ્રકાશન સારૂ ન્યાં ન્યાં જરૂર છે ત્યાં ત્યાં 
છુ' નીચે ટીકા આપુ છું. સર્વ ટીકાની જવાબદારી મારે શિર 
છે, એક ખે સ્થળ સિવાય તેમાં કવિનો ઠશૈ ભાગ નયી, 

મકર. 





આ કાવ્યની કથા મહાભ્રારતનતા આદિપિર્વના સભવ પવતા 
પાંડુપરમ નામના ૧૨૫માં અધ્યાયમાંથી લીધેલી છે; એ અધ્યાયના 
પ્હેલા બાર શ્લોકમાં જ આ કાવ્યતું વસ્તુ આવી જાય છે. એક 
વખતે પાંડુ રાજ મહારણ્યમાં શિકાર કરતો હતો, ત્યાં કિમ રે 
નામૅ સુનિ અને તેની ભાર્યા ગષ્ગીને રૂપે મતુષ્યોની લન” મુકી 
રતિ કરતાં હતાં, પગ ન્નણી પાંડુએ તેમને બાણુથી ભેદી નાખ્યાં, 
મરતાં મરતાં પોતાનું સ્વરૂપ ધારણ કરી તે તપસ્વી ત્રયયિપુત્ર 
પાંડુને શાપ દીધો કે સરવ: પ્રાણીઓના ઠિત અતે ઈપ્સિત કાલમાં 
ત મારી કામમોહિતની ડિંસા કરી માટે હે મૂઢ ! તારો પણુ 
એવી જ અવર્યામાં અન્ત આવરો. ત્રડષિના મરણુ પછી રેક 
દુઃખાત્ત પાંડુએ વનમાં તપ કરી દેઠ પાડવાનો વિચાર કર્યો. તેવી 
ખે ઓએઓ-કુન્તો તયા માઠી-એ કહ્યું કે હમે પણુ કામસુખ તજ 
ઇન્દ્રિયાતો નિત્રહ કરી તારી સાથે તપ કરીશુ”. પછી તેએ! 
વનમાં રહાં અને શતશૃંગ વગેરે પર્વતોમાં કર્યાં ( ત્યાં પાંડુધી 
જ્િન્ન કાર્ણુયી કુન્તીને ત્રણુ અને માદ્દીને ખે પુત્ર-પાંચ પાંડવ- / 
ચ્યા. ) અષ્યામ ૧૧૮-૧૨૪. હવે આપણા ફાવ્યની કયા શરૂ * 


*ટિપષ્પણુ [૧૬૭] 


થાય છે. એક પ્રસગે વસ'ત ત્ડતુમાં વનમાં ફરતાં વનની લીલા 
જે પાંડુના હદયમાં કામ ઉત્પન્ન થયે. માદ્દીએ વાર્યા છતાં 
પાંડુ કામને દાબી શ૩્યો! નહિ- શાપનેદ ભય છોડી ખળથી માદ્રોને 
ગ્રરણુ કરતાં પાંડુ કિન્દમ ત્રકષિની અવસ્થામાં મરણુ પામ્યે[. 
આટલા પ્રસ'ગનતે લઇ સ કાવ્ય રચ્યુ' છે. એમાં વસ'તને। તપ 
ઉપર વિજય વષ્વ્યો છે. કેટલીક વાર કામ ઇન્દ્રિયનિશ્રહને જતે 
છે અતે અનિષદ્ના પૂ્વત્ઞાનથી તેથી દૂર રહેવા કરેલો નિશથ્યય વિંકા- 
રના પ્રાબલ્ય અગાડી જતો રહે છે તેનું ડવિયે યથારિયિત વણુત 
કયુ છે. સદ અને અસદ્‌ ઉત્તિનો વિરોધ થતાં મનમાં કેવી 
અકળામણુ થાય છે, મનમાં કેવા જુદા જુદા ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે, 
મન કેટલા વાર સત્કર્મનો ( કે છજ્ઠકર્મનો ) નિશ્રય કરે છે ને કેટલી- 
વાર્‌ તે નિશ્રય તોડી પાછુ નિર્બાળ થઈટ પડૅ છે અને અ'તે ડેવી 
રીતે અસદ્‌ (કે અનિષ્ટ) વૃત્તિનો જય ચાય છે, મતુષ્ય સદ્‌ ઇષ્તુ 
સાન છતાં અસદ અનિજ કૃત્ય કરે છે તેનું રસમય ચિત્ર કવિએ 
અત્યુત્તમ કૌશલથી આપ્યુ? છે. નીતિશાઅના એક ઉપયેગી 
તત્ત્વનું ઉદાહર્ણુ આપતાં કવિયે ,પરોક્ષ રીતે પ્રરાસ્ત ઉપદેશનુ' 
પોજન કયું” છે. સર્વાતુભવરસિક કવિતાના ત્રણે વિષય-સણ્િ- 
રચના, પ્રસંગ અને જનસ્વભાવ-નાો એમાં સમાવેશ થયો છે. 
વણુન, જૃત્તાંત અતે મનોકૃત્તિના ચિત્રમાં છેલ્લાનુ' ચિત્ર વિશેષ 
મહત્ત્વનું છે અને તે આ કાવ્યમાં અદ્ભુત છે. 

શ્લોક ૧. [ નર્હોં નાથ” ] કાવ્યની / કથા ત્રીનન શ્લોકથી શરૂ 
થાય છે પણુ પ્રસ્‍તાવના દાખલ વચમાંથી એક શ્લોક, કહાડી 
કવિયે પ્હેલો મુકયો છે. ચમત્કારની આ એક યુક્તિ છે. માદ્દીની 
આ પાંડુપ્રતિ ઉક્તિ છે, 


લોક ૨. [ હન્નરા વષો” ચોયું ચરણુ પ્રયમ આ પ્રમાણે 


જક 


[૧3૮] પૂર્વાલાય 


ઉતુ*-વટી જે કે વેળા અર્સોમ શતશુંગે વિચરતાં. ] ચરણુ ૧ 
અન્વયઃ એ ( ઉપરનાં ) વચન નિકળ્યાંને હજરે। વર્ષો વહી ગર્યા. 
ચરણુ ૨. “ ખરે' આ શાખ્દ નિરર્થક નથી. આટલાં વષ પછી 
ઉપલાં વચન વિસ્મૃત થયાં હશે એમ લાગે પણુ કવિ કહે છે ક 
ખરે તેમ નથી. મારા મતમાં તો તે હછ આજ ખોલાતાં હોય 
એમ રમી રહ્યાં છે અને તેતા વક્તા શ્રોતા હછી મારી તજર 
અગાડી છે. સ્થિતિનો પૂણું અનુભવ કરવા કવિ સર્વા સિત્ર પ્રથમ 
કલ્પનાદ્દારા પોતાની સમક્ષ ઉભુ' કરેછે, ચરણુ ૩% # સ$ુ' 
અલબત્ત, સહુ સહુદય, કવિના ભાવ અતુભવનારા, ચરણું ૪* 
“અસમ? ખરેખરી રીતે અસીમ નહી પણુ એટલી લાંબી કે 
સ્મૃતિ રહેવા માટે અસીમ લાગતી. 


શોક ૩, [ ગિરિના*] પ્રાન્તમાં કોઇનકોઈ પ્રાન્તમાં. પર્ણુ- 
કૅટી-પાંદડાંની બનાવેલી ઝુંપડી. બતે રાસી-કુન્તી અતે માદી. 
કરતાં કાલ ત્યાં ક્ષય, (કાલનો ક્ષય કરતાં.) સાધારણુ રીતે, કાલ 
સવ'તો ક્ષય કરતે! કહેવાય છે પણુ “ કાલનો ક્ષય ઝરવા ' ઇમેજ 
૬3 પ્રૉઊ દંળ૦' આવાં વાક્યોમાં એ કલ્પનાનો વિપર્યય થાય 
છે, કાલ એકમાં અવિભક્ત અને વિભાજક ને બીજમાં વિભ્રકત 
અને વિભાન્ય કલ્પાય છે. 

શ્લોક ૪. [ નિદ્રા” ] “ દુઃસ્વમદર્સન ', આ અપશકુન ભૂવિષ્ય* 
માણુ અનિણતી સૂચના કરે છે. તેમ જ વળી મનની અવ્યવરથા 
થતાં તે અસ્વચ્છ થઈ પાતાના અહિતમાં ગ્રણૃત્ત થાય છે. ચરણું 
૩, “જ? અ! કવિ આવી ન્નેડણી “ગણુસુલભતા માટે નહિ પણુ 
પોતાની પદ્દતિને અનુસરીને કરે છે. ઢવિની પ્રાન્તીય ભાષા ધણે 
કેકાણું જણાઇ આવે છે. 


શોક ૫૮ [ ધીમે શયનતે” ] શબ્દો એ-ઉપરતે પ્હેલો *તેક 








ક [દદલ 





આખે!. પહેલે #શ્લેક આ જગાને! છે પણુ તે ઉપર આપ્યાથી અઠીં 
તેનુ પ્હેલુ' ચરણુ જ મુક્યું છે. એ શ્લોક પ્હેલો' સુકયાથી પ્રસ્તુત 
વિષયના એકદમ અકૃત્રિમ આરભ માથે વાંચનારતો નિત્તાસા 
ઉત્પન્ન ચાય છે. કાવ્યનો ચોગ્ય રીતે આર'ભ કરવો! એ કુશલ- 
તાનુ' કામ છે. 

શ્લોક ૬. [ પ્રિયે માદ્રી” ] આહિક-નિયંમિત સમયે કરવાનાં 
સધ્યાપૂત્તદિ નિયકર્મ, 
પૃ. ૨૧. શ્લોક ૭. [ન જવાનુ”: જૂના પાઠમાં ' જાગૃતિ ' રાખ્દ છે ] 
ચરણુ ૩, ૪. સાધારણુ રીતે નિદ્રા આવી અને ગઇ એમ ડહેવાય 
છે, અહિં કવિયે એમી ઉલટી કલ્પના કરીછે કે ન્નઝૃતિ ( નગઝૃત 
અવસ્થા ) આવી, ક્ષણુવાર રોકાઈ અને પાછી કરી ગઇ, આ 
કલ્પના પણુ યુક્ત છે. જાગૃત અવસ્યામાં નિદ્રા આવે તેમ 
નિદ્રાવશતામાં “નઝૃતિ આવે, “ હતો ' અતે “ હતી ' ના અનુ- 
માસયી દોષ ભાસશે કે એના એ રાખ્દથી અતુપ્રાસ મેળવ્યો! છે, 
પણુ, વાસ્તવિક રીતે “ થઇ હતી? ને “ ગઇ હતી 'નો અતુપ્રાસ છે. 


શ્લોક ૮. [ સાર્‌ થયું] “ સાચી બિના,? પોતાને ડઃસ્વમ 
આવ્યાં છે, અને જવ સ્વસ્થ નયી તે. 

શ્લોક €. [ ક”સારી તમરાંઓના” ] ચરણુ ૩, ૪, સ્થલ અને 
કાલ “( રાત્રિનો) શાંત છતાં તે ખન્તેતે એ અવાને ભાવતા હતા, 
માકક આવતા હત!, શાંતિ અતે નાદનો વિરાધ લાગતા નહોતો જ 

*ચાન્તમાં લ'ગાભાસ કરનાર અપ્રધાન થબ્ટ ચાન્તિમા જ ડુબી 
જઇ રાતન્તિ પૂર ૦્યાપી રહેતુ' દર્સાવવાની--શાન્ત સ્થળ તથા કાળને," 
શાંત છતાં એ શખ્દો શાવતા હતા, અતુકૂળ થતા હતા, તપ થઇ, 
ચાન્તિશિત્ત જણાતા જ નહેોતા.--આ રીત અપૂવ' તથા ખૃખીદાર છે. 
ધિય'વદદ ₹૮૯૦ પૃ, ૨૩૨. 


[૧૭૦] . પૂર્વાલાપ 


ર ક 


એકના એક સવર્‌ ચાલ્યા જવાથો સ્વરભેદના અભાવને લીધે સ્વર 
શાંતિમાં ભળી જતા હતા. બે જુદા ભાવ એકાકાર થઈ જતા 
ઉતા. સરખાવે! 


જ એ નાદ વડે નિઃશખ્દ શાન્તિના રાજ્ય વિશે, 
“ તવ ભગ ચતો ક'ઇ લેશ,-શાન્તિ અદકી જ દિસિ. 


કુસુમમાળા ( ર1. નરર્સિકરાવ કૃત ) % 


શ્લોક ૧૦. [વહે થડો* ] ચરણુ ૨. “ આજે! ન હોય તો 
મભ્નાત થવા આવ્યું છે તે માટે ઘણા થોાઠા તારા છે એમ ઠી 
શકાય, ! 


શ્લોક ૧૨ [ ઝાંખી ભરેલ” ] ચરણુ ૧. “ઝાંખી ભરેલ' 
એ “જલતુ'' વિશેષણુ છે, “ સ્યિરતા 'તુ' નહિ, ચરુ ર* 
“ફચ'હિએ ' અર્યોત્‌ પહેલાં માદ્દી સાથે અહિં વિલાસ કર્યો હતો તે 
વગેરેમાં. શન્નની વિકૃતિની અહિંથી ક'ઈકે શરૂઆત થાય છે, તેમાં 
# માદ્દીવિલાસ ” સરને વિકૃતિતુ' પ્રથમ કારણુ કરવામાં ફવિયે બહુ 
વજવૈશલ વાપર્યું" છે. ચમત્કારમય અતે તે છતાં અકૃત્રિમ આકર્મિ" 
કતાથી એક પછો એક વિકારાત્પાદક કારણા આવી મળે છે. 


% આ કુસુમમાળાના ઉદાહરણુને સવષ્યા લાગૂ ભાગ્યે પડે. ત્યાં તો 
શાન્તિતુ* નેર પ્રપાત હે!ઇ, કોઈ વિરલ રાખ્ટ ઊઠી આવે તો તે બધ 
પડતાં જ પડછાના બળે રાત્તિ અધિક જ જણીય,-જેમ અપ્રકારમાં 
જરાક ભડકો થઈ જતે રહેતા અ'ધકાર વિરોષ વ્યાપે, તેમ-ટ એ કારણથી 
જ શાન્તિભ'ગ નથી થતો! એમ આરાય છે, આ સ્ષળમાં, તમડાના 
નાદમાં પણુ આ કારણુ અસ'શવનીય નર્થી, પરંતુ મકરન્દનુ' કારણ 
વધારે સુઘટિત જ. 

એજન, પ્ર, 13૨, 


ટિપ્પલુ [૨૭૧] 





શ્લોક ૧૩ [ અનિદ્રા શ્રમથી” ] ચરણુ ર. પૈયભ્ર'શ-વિફારના 
માબલ્યને મદદ કરનારૂં આ એક ખીજા' / કાર્ણુ છે. ચરણુ ૩, 
પૂવના-મૃહસ્થાશ્રમના. [જૂના પાઠમાં “પૂ્વ'ના' હતુ”] સ્મરણે।માંજ,- 
નિદ્રા ન આવે ત્યારે ઘણી વાર્‌ વિચારપર'પરા ઉત્પન્ન થઈ કાયથો 
કારણ્‌ કે ઉત્તરથી આઘ્વ એ કમમાં થઠ ગયેલી બિનાઓનુ” સ્મરણુ 
થાય છે. સરખાવે! “' 1'₹૦ 1૦૫0૬ ૦ 41 80% દપ#જ વર્તે 
86111 1 ઉ કલ્લોલ્ડ, 11016517071. રાન્નને કમનસીખે 
પૂવના સ્મરણુમાંના વિલાસે વિકારને સહાયતા કરી, 


જુ. ૨૨. શ્લોક ૧૪ [ થવા માંડયાં” ] ચરણુ ૨. અન્વય, ઉઠેલી 
સૃષ્ટિના સહુ વિષમ સ્વર સાથે ભળે (એમ યવા માંડુ ). વિતિધ 
પ્રાણીઓના જુદા પડતા સ્વર સઘળા સાથે ભળી કાનપર આવવા 
લાગ્યા. ચરણુ ૪. “ નર્વીન સરખો! '-ક'૪ક નવા અતે ક"૪ક જુના 
સાથે ભળા જતો. [જના પાઠમાં “ નવલ ' ને બદલે ' નર્વીન' હતુ] 


શ્ઞોક ૧૫. [ કોલાહલ થવા” ] ચરણુ ૩, ૪. સહેોક્તિ 
અલ'કાર, આક્ષેભનું' વધવું “ વધે' રાખ્દથી ડહેલું છે અને 
રક્તિમાનુ' વધવું" ' સાથે 'ના અર્યના સામર્થ્ય્થી માલમ પડે છે, 
સરખાવો 


સ૬ મળિયઝવ્ટિિ થાટ્ધાર મછસ્તિ | ચાઘ્યપ્રજાક, 
( મણિવલયનિ સાથે આંસુધારા ગળે છે. » 


ક શ 
ચરણુ ૪ માં “એ” શખ્દથી અલ'કાર કથળી નય છે, “ વધે' 
કણે પ્રથમ રક્તિમાં નનેડે આવી ગયે! હોય એમ ખાભાસ થાય 
છે.. અતે “વધે ' પ્રધાનતાથી “ આટ્્‌ાભ 'નેદ વિધેય છે એ 
ગ્રતિપત્તિ બરબર થતી નથી. 'ઝએ' ને ખદ્કે “ત્યાં' હેય તા 


[૧૭ર]_સ પૂર્વાલાપ 


દોય ન આવે, * 

શ્લોક ૧૬. [ ૨ક્ષો અદશ્ય” ] ચરણુ ૧, “ અદરય ', પ્છેવાં 
અદશ્ય હતાં તે હવે પ્રકાશથી દેખાય છે. ચરણુ ૨. દડે છે-ગમડે 
છે. આંસુ દડદડ પડે છે આ વાકયમાં આ શખ્દ વપરાય છે. 
ચર્ણુ ૩. “'તજી'તું કમ “દેશ ' છે અને “ચડે છે'તો કરત 
“ગક્રુ' છે, આ શ્લોકમાં “ પડે છે ', “ દડે છે '!, “ચડે છે? 
અને “ અડે છે' આ અંત્ય શખ્રાો વતષમાનકાળનાં ક્રિયાપદ હોવા 
છતાં તેમતા અર્યઃ ક'૪ જુદી જુદી છાયામાં જય છે. “ પડે છે,' 
શુદ્દ વર્તમાન, “ દડે છે '-દડતા માલમ પડે છે, ' ચડે છે '-રુદ્ધ 
વર્તમાન, “ અડે છે '-અડતાં માલમ પડે છે. ચરણુ ૪. “ નભતે 
અડે છે', ઘણી ઉચાઈ માટે આ કલ્પના સાધારણુ છે. સરખાવો 


“નભ ચુ'બતિ આ પેલિ માળ ગિરિરિજનિ ઊભી ” 
કુસુમમાળા, 


* જ્વાસાય્મશ્રજસતાસ્સેઇ ” જાજિવ્ાસત* 


શ્લો. ૧૮. [ઉઠી નેતા” ] ચરણુ ૧, બદલાયેલ ', 
સૂર્યને! પ્રકાશ વધ્યો! તેથી, ચરણુ ૨. પ્રિય સખી-માદ્રી., ચરણું 
૩, મનહર્‌ વસ'તપ્રસર. 


સુષુષ્વિસવને જાજે પયાસિસ્યુતાધવે 
મૂતલમોદ્ે તત્તા સમાર્યો ચ્વસસ્જનપ્‌॥ મદામાત 


*'એ'.પણુ' એમ લઇએ તો આ ક્ષતિ થામ ખરી, પરહ 
“એ”“-તે? એમ કેમ ના લેવાય? એ સહ આક્ષાભ ઉપર કહેલો 
અરશોદયધી થયેલો! ખધો કોલાહલ પૂવષતા શક્તિમાં સાયે વધવા લાગ્યો- 
આમ અથ*, સુધરિત થાય છે. 

એજન, પૃ, 13૨ 


દટિપ્પણૃ [૨૭૩] 





( અયર--સારા પુષ્પવાળા વનમાં, પ્રાણીઓને માહિત કરનારા 
ત્ર વૈશાખના કાળમાં રત્ન ભ્રાર્યા સાથે એક સમે વનમાં ગયે. ) 
માદ્દીને સાથે લીધા પ્હેલાં રાન્ન વનમાં ધરી વિકૃતિ અતુભવી 
સ્નાન 8રી આવ્યા એ પ્રસ'ગ આપણા કવિયે ઉમેર્યો છે, મૂળમાં 
મથી. ચરષણુ ૪. “શેની શી, ' શેની અને કેવી નનત. શી અસર 
થાય છે તે સમશતુ' નથો, અતે તે શાથી થાય છે તે પણું સમ- 
“તુ* નથો. વિકાર ચોરની માકક મનમાં પ્રવેશ કરે છે. “ શેની 
શી” ને બદલે “શેની આ? પદ મૂકયુ' હોત તો અર્થ આવે 
ચમત્કારી ન થાત. 

શ્વોક ૧૯ [સણ સૌ'દયને* ] ચરણુ ૨. “રામાંચ ” 
સાત્તિક ( વિકાર કે સક્ષોલના બહાર દેખાતા ચિન્થ ) આઠ છેઃ - 
સ્વેદ, વૈવણ્ય, વેપથુ, સ્ત ભ, રે માચ, સ્વરવિકારુ અશ્રુ અને 
પ્રલય. ચરણુ ૪. “ોગાધત્વ ? યોગથી રમપરાયણુત! જતી રહે 
છે, માટે યોગતું પરિણામ રસિક કવિ આવા પસ્ષ શખ્દમાં જણાવે 
છે. સરખાવો દં 

સેકાસ્નાલસરઃ જર્થ ઝુ વિવવચ્વતતસજોસૂણઝઃ । 
ઘમકિટ્ત 

શ્લોક ૨૦, [ ઉડે, દોડે” ] ચરણુ ૪. મહિ-માદ્રીવિલાસ 
સરેવરમાં. 
પૃ ૨૬૩. શ્લોક ર૨ [પૂરૂ કરી“ ] ચરણુ ૨. “ ઇચ્છા વિસ્દ્ ”, 
આમહ સજવા એ પણુ ઇચ્છાથી જ યાય છે, પણુ “ ધચ્છાવિસ્દ્ર ' 
માં “ ઇચ્છા' તે વિકારે ઉત્પન્ન કરેલી ર્સ અતુભ્રવવાની ૪૨૪1. 
શરણું ૩, આશ્રમ અર્થાત્‌, વાનપ્રરય. “ આશ્રમ ધમનાથી ” “ આશ્ર- 
શતા પર્મુથી ' માટે આવે! પ્રચે!ગ ચાહે નહિ, માટે ' નાથી ' 
એ આખુ પ'ચમીને! પ્રત્યય સમજવે।, 


[39%] 


ક શોક ૨૪, [ ઉઠયો” ] ચરણુ ૨. સાજસ્તિકનસત્તવગુણુ- 
વાળી. ચરણુ ૪. “પડે દષ્ટિ માટે, ' વનની શોભાથી આધર્ષાઇ 
3 તે જેવાની ઇચ્છાયી નહિ, પણુ દણ્િતે તરક ગઈ માટે. 
વિકૃતિ હવે રહી નથી તે નણાવવા આ પદની જરૂર છે. 


શ્લોક ૨૬ [માદ્દી જ માત્ર“ જના પાઠમાં “ માદી જ ફત ' 
હતુ. ] ચરણુ ૪, “ હા! માટીને તાપસી થવું” પડયું તે રસિક 
કવિને પસદ નથી પડયુ, 


જૂ. ૨૪. શ્લોક ૨૭. [ઝીણા વલ્કલને*] ચરણુ ૧. “ વહકલલ' આ 
શખ્દ અહીં વસ્રના ૪ અથ'માં છે.* 


શ્વોક ૨૮ [નથી જુ” ] ચરણુ ૧. “કુતાછ', રજપૂત 
કટુ'ખોમાં નામતે છેડે “ જી ', મૂકવામાં આવે છે. વર વહુના નામ 
* “ઇચ્છે પછી જરા નિદ્રા પૂર્ણ વીસરવ વન ” 


૬ વત વીસરવા *--એટલે વનમાં દીઠેલા પદાથ; વનમાંતી રચતા નેઈ 


થપેલા વિકારક્ષોભતુ' મદત કરી નાંખવા, એ વિકારજતક વતલીવાતે 
વૌસરવાને. 


આ કવિ આ રૌતે એકજ રાખ્દમાં ( જેમકે અહિ” ' વન ? એ રબ્દમાં? 

ભમ્પૂર અર્થસાર ભરવાનુ કોરાલ સાર્‌" ધારણુ કરે છે. 
એથીજ હાલ નૃપતિ વિસર્ષયો સવાર ( શ*લેક ૩૦ » 

હૈમાં પણુ, સ્હવારે ખનેલો બનાવ,-વિકારક્ષોશ, ત્હેતુ' શત, અને તે 

રાખવાને! નિશ્ચય * એ બતાવવા “ સ્હુવાર” રાબ્દ અથગ રાખ્યો છે;- 

તે સરખાવો. આ કવિની સર્વ કાવ્યભાષા જ અથભાયષી ભરેલા રાખ્દો- 

વાળો છે; ધન, સક્ષિપ્ત છે; નિરથક, દ્રાવિડી પ્રાણાયામ કરનારાં વચતે।- 

વાળી નયો. આ ચુણુ સ'પાદન કરવો! ઘણા કડણુ તથા વિરલ છે. 

એજન, પૃ. 12૨. 

*વનતવાસ હતે માટે વલહ્કલ અથ લેવો જ ઉચિત છે, વહ્કલ પણ્‌ 

કીણુ' હોઈ શકે, છેવટ કવિની કપના ગણીએ સ'પાદૃક# 


સુર્કાહાપ 





સિપ્પ્જૂઇઇ1૧છ્પ] 


પછાડી “જી” પદ મુકે એવો પણુ રીવાજ છે. ચરણુ ૩. રાજન 
વિલાસની ઇચ્છાથી માદ્દીને વનમાં આવવાનું ડહેતા,નયી, પણુ, 
તે એકલી છે ત્યારે કાલ નિગષમન કરવા તેને સાથે ચાલવાનું કહે છે. 


શ્લોક. ર૯. [પ્રસંગ બદલાતાં” 3 ચરણુ ૧. “ પ્રસ'ગ,' 
સવારને પ્રસંગ, ' સિદ્ધાન્ત, ' દઢ આમ્રહ “ શાને થવું ' પ્રત્યાદિ. 
શ્લોક ર૨ મા જુવો. ચરણુ ૨. “વિસરો ગધો,' સિહ્ધાન્તની 
જાણી ન્નેઈ અવગણના કરી કે તેથી ઉલટું આચરણુ કરવા ઇચ્છા 
કરી એવા અથ નથી. પ્રસ'ગ બદલાયાથી અગાડી કરલો નિશ્ચય 
તની સ્મૃતિમાંથી ખસી ગયો! એટલેદ #« આશય છે, ચરણુ ૪. 
* ભર્તા-સ્વામી, ' અથ વધારે દઢ કરવા “ ભર્ત્તા 'ને પર્યાય કરી 
વાપચો છે. “ ચચ, ' ન્નણી નનેઇતે નહિ પણુ અન્તણુતાં જ સ્વામી 
માફક પત્નીને લઈ ધરવા લાગ્યો. હજી એ કાન્ત થયે નથી. 


શ્વોક ૩૦ [ શાન્તિ મહી” ] ચર્ણુ ૨. # સવાર, ” સવારની 
નખિના અને નિશ્રય, ચરણુ ૩. “નહીં કરિ શકી, ' પોતાતું ચાલ્યું 
નહિ તેથો નહિં પણુ તેને સુઝયુ* જ નહિ તેથી, આનું પરિણામ 
શુ' થશે તે જાણુતી નહોતી તેથી આવતી આપત્તિને તે અટકાવી 
શકી નઠિ.ચરણુ ૪. વિધિન્દેવ, નશીબ, અદષ્. સરખાવો 


ત વિષિ ત્રતતે વ્રણ! ત્રસ તુ ત્રસસે વિખિઃ 1 
વિધિવરવીનતાનચાત વ્રાશ્ષો. ત વ્રસિવઘસે | 
સદામાસ્ત, 


અચ--બુદ્દિ વિધિને પ્હૉંચી શકતી નથી, પણુ બુદ્દિને તો 


વિધિ પ્હૉંચી વળે છે. વિધિષી આવેલા અર્થને ખુદ્ધિવાળા ન્નણી 
શકતો નથો, 


*ક્ષોક ૩૨. [વહી જતાં” ] કવિના વ્ણુંન સાથે વર્ણુનની 


[૧૭૬] પૂર્વાહાપ 





બ્રાષા પણુ મતોહર છે, તેમ યોગ્ય વૃત્ત પસદ કરવામાં તેતી 
કુશલતા છે. 


શ્વોક ૩૩ [ વસ'તે સ્થાપેલ્યું” : ખીજ” ચરણુ “ નવાં લીલાં વસો” 
એમ ઇતુ' ] ચરણુ ૨. ' લીલાં '-તાન્ન' આ અર્થમાં આ શબ્દ 
ઘણીવાર વપરાય છે. ચરણુ ૩, સરખાવો 

પજાસેસ્તિસવોયસે્્વજેઃ વાસ્તિતજેઃ । 

જન્ચેશ્વ વજામિધુસે? વજવુવ્વસજૃર્ટિમિઃ ॥ 

ઝ્જસ્થાસેય્ત વિવિધઃ વસ્તિનીસિત્ર સોસિતળૂ । 

વાંછોર્યને ત સત્રેક્ય પ્રતક્ષ દવ મસ્મવ : ॥ સણામાત્ત 


( અર્થ--પલાશ, તિલક, આંબા, ચ'પા, પારિજાતક અને ફૂલ- 
મુષ્પની સમૃદ્ધિવાળા બી”!" ઘણાં ઝાડથી જુદી જીદી જાતનાં 
સરાવરાથી અને પાયણીએવાળાં તળાવાથી શોભતા તે વનને 
નેઇ્તે પાંડુના હૃદયમાં કામ ઉત્પન્ન થયે।. » 

જ. રપ. શ્લોક ૩૪ [ ઉછળ્યું” ] નમગ્ગમ્મત. 

શોક ૨૫, [ ઉસુગ* ] ચરણુ ૧. “ ઉર્ુગ નમ્ર, ' ઊ"ચા છતાં 
કૂછાજઞારતે લીધે નમેલા. “ સહકાર,' સગ'ધી જતના આંબા. ચરણું ૪. 
“મિત્ર,' વસ*ત કામને મિત્ર કહેવાય છે. કન્મથજદતાઈઃ 
( જાવ્યત્રજઞાન્ઞ ) 


શ્લોક ૩૭, [ધીમે ધીમે* ] આખા કાવ્યના વષુનાત્મક 
શોકમાં આ શ્લોક સહુથી વધારે રમણીય છે. ચરણું ૧. જે પ્રમાણે 
પવનની મન્દ મનન્‍્દ લહરીઓની ગતિ થાય તેજ પ્રમાણે આ 
લીટીના શખ્રો વલા જય છે. * ડોલતો ', મન્‍્દ વાયુ ધડીમાં 
રહી જતો લાગે અતે ઘડીમાં ધીમે ધીમે આવતો લાગે તે આં 
શખ્દ્થો તેમ તેના અર્યચી સ'પૂ્ણું રીતે પ્રકાશિત થાય છે. ચરણુ 





ટિષ્પલ શ્હ્ઝુ 





૨. “નેત્રને તૃપ્તિ યાય, ' પરિમળ પ્રસરે તેથી નઠિ પણુ સ્વત'ત્ર 
રીતે વનની લીલા ન્નેધને. સ્પરું, ગધ, રૂપ અને રાખ્દ એ સવર્* 
ધૃદ્ધિયાતી તૃપ્તિનાં સાધન આવી ન્ય છે. ચરણુ ૩, “ 3ણુ 
નણું કય'હિ '* સરખાવે। 


જ્રાયલડી રહિ છુપી ઝાડના ઝુંડમાં રે, ( ડૅસુમમાળા ) 


૧ તંલ્હ પહૉલ્૦0૦, વેંતદઇજી ર્જ દલ કારતક ! 
4૪૯ ૩૦૬ ધપ૦૫ 4 ધ૦ 30૯ 


* ઝાયલના ગૂઢ ગાનતું આ સારુ પણુ અત્યત કવિત્વયુક્ત વણુન 
અતિ રમણીય તષા અદ્ભુત છે, મકરન્દે કુસુમમાળાની...લી'ી સરખાવ- 
વાતે સુચવ્યુ" છે, પજુ એ લી'દી આ સાદી પણુ તેયો જ કરીને વધારે 
સદર લીંદી કરતાં કવિત્વગુણમાં નિઃસ'રાય ઉતરતી છે. *ઝાડના ઝુ"ડમાં 
છુપી ? એટલ્ુ' પણુ સવિકલ્પક હીત હોવાથી એ લીટીમાં કોયલનુ'--અને 
હેના ગાતતું-નિગ્ટપણુ સ'પાણુરે પ્રદરિ'ત થતુ" નથો, ક્ષત થાય છે. અને આ 
રલૉડીમાં-“ કોણ નરણે કચ્હાં બેશને * એ શમણીય અનિશ્ચિતતાત! શખ્દોથી 
એ ગટ્ટા ધણી જ સુદર રીતે ખતાવાઇ છે. આપો પણુ વધાર અતિથિત- 
તામાં લિપ્ન થયેલી, અને તેથી કર્સીને વધારે રુ'દર, અને અત્ય*ત આધ્યા* 
ત્મિક રૂપષો જ છવાયેલી વડ'સવયંની કવિતા ( સકરન્રે આજ ટીકામાં 
આપેલી ઝે છે, વડં'સવથ'તે મન કોયલ તે પક્ષી નથી, પણુ કોઈક અદરય 
પદાચર, કોઈક ચબ્દ, કોઇ ગૂઢ રહસ્ય,-આધ્યાત્મિક તત્વ છે. વરસવ્ચે 
એક સ્થળે કલુ” છે કે સવે” ઈન્દ્રિધાર્માં-શ્રવણે*્દ્રિય સવ કરતાં વધારે 
આધ્યાત્મિક છે, અને ત્હેતુ” કારણુ એ જ કેશ્રવભેન્દ્રિય પાતાના વિષચની 
સાપે કોઇ પણુ પ્રકાર્ના-્ણિતા, રપરદના, ઇત્યાદિનદન્સ સગ્સ્ની અપેક્ષા 
રાખ્યા વિના ત્ડેનુ' મહણુ કરે છે. માટે « અટણ કેચલને! સ્વર તેતે 
આપ્યાત્મિક તત્ત્વવત્‌ લાગે છે. એ સ્વર અતે સ્વરતુ* અધિછાન કોયલ તો 
અભિન્ન લાગ્રે છે...કોયલ “ડાણ નસે કચ્હા બેશીને ગાન ગાષ છુ * 
ભાટે જ એ ગાત સ્વર્ગોય છે, ! ક 

1િમ'વદા પ. ૧૩૩, ૧૩૪, 
પૂ. ૧૨ 


[૧૭૮] દ ડડ-ટ-- કડક 


40 કઇં, ઉપ 3 1પરાંદાંઉટ ધળ / 
2. ૨૪૦1૯0, 8 ॥1)860£%. 10૯ ક1₹0 


( આવી ભક્ષે મિઠિ વસ'તનિ ક્રોકિલા ! તુ' 

પક્ષી નથી હજિ સુધી સુજ ઇન્દ્રિયોને, 

તુ' કો અદશ્ય ચિજ છે સ્વર ને રહસ્ય, ) 
શ્ઞોક ૩૮ [ સાંભળ્યુ' માઇ] ચર્ણુ ૨. “ દવે ઇ'ડ્હવે તયાં. 
ચરણુ 2. પ્રિયાપ'ચમનપ્રિયાના પ'ચમ. કોયલ સપ્ત સ્વરમાંતો 
પાંચમે! સ્વર પ ખોલે છે એમ સાધારણુ માનવુ છે. રાજાએ પ્રકિલિતો 
પ'ચમ સાંભળ્યો છે અને દવે પ્રિયાના પ'ચમ ( પ્રિયાવું ગાયત) 
સાભળવા મન કરે છે. ( પંચમ એ એક રાગર્તું નામ પણુ છે.)% 


શ્લોક ૩૯. [જરા શ'કા'] ચરણુ ૧. # શ'કા ? અર્યાઉ 
અનિશ્જની ₹"કા, ચરણુ ૪* “ 8, ”' કૈ ગાયન. 
જૂ. ૨૩. શ્લોક ૪૦ [ દિવ્ય રાગ* ] ચરણુ ૪. ₹ સર્વાનાં ', પશુ, ? 
પક્ષી વગેરે સવ'નાં. 

શ્લોક ૪૧. [ માધુય એ” ] ચરણુ ૨. # હલક 'ડર્‌ાગમાંને 
સહુથી ઉચો! અને મધુર સ્વર, રાગ ક*૫ સાથે ઉચો ચઢી જઇ 
અતિ મધુર્તાથી મતોહર્‌ લાગે છે તે હલક ડહેવાય છે. ચરણું 5* 
* દપતી સવ" '-ષશુ પક્ષીના નેડાં, * પાંડુ અને માદી માત 
નહિ, ચરણુ ૪. સ્વર વિશે ૬૪ વૃત્તિ નેડીન્સ્વર સાથે એકાત્મ 

ગ ઊંચા સ્વર્ધી ગાવાને પણુ પ'ચમથી ગાવુ” કહે છે. સ*પાદક, 

“ પૃથકરણુર્માં ન પકડાય તેવી ગાવાની વિશિષ્ટતાના અર્ધામાં આ 
શ્રખ્ટ્ સામાન્ય રીતે વપરાય છે. 

* કુમાર્સ'સવના ત્રોન્ત સર્ગમાં, કામ, મહારેવનતે ધ્યાનચ્યુત કરી 


કામમોાહિત કરવા પાતાના સખા વસત્ત સાથે આક્મણુ કરે છે ત્યાં નનતું' 
આવુ જ વલું'ત જે;- 


હિપ્વણ [છેટે] 





થઇ જ, ઊ'પો ચડી કાંપતા સ્વરમાં તલ્લીન ચ૪ તેથી ચતી 
અન્તઃ પ્રેરણાને અતુસરતાં# અમાતુષતે આ ગાયનથી આવી વૃત્તિ 
ચાવ તો સાંડુની શી દશા! વિકારમાં અવશેષ રઘુ" હતુ* તે ગાયને 
પૂરુ કર્યું". 

શ્લોક ૪૨, [ ઘેલી ખની” ] આ શ્લોકનો અલૌકિક બાવ 
શખ્દમાં જષણુાવવેા અશકય છે, અતુભવવાથી જ તે સમજાશે. 


શ્લોક ૪૩ [ સ'ગીતામૃત* ત્રીજા ચરણુમાં પહેલાં “ ખેચાયું ' 
એમ ૯તુ*.] ઉપલા શ્લેોકમાંતા “ કૈક થાય છે” તું આ શ્વોકમાં 
સવિસ્તમ વણન છે. ચરણુ ર૨. * આવેશ ' ને આવેશતે પશુ- 
પક્ષી અતુમર્યો* હતાં તેવા જ- ચરણુ ૩. ખે'ચાયુ-ખ'ચાયું; 
પોતે યોગ્ય રથાનયી બીજે »૪ ખે"ચાય છે એમ ઉદયને લાગ્યુ”, 
અપૂવ* બળથી પોતે તણાતુ" હોય એમ લાગ્યુ. “ ખેચાયુ"' ને 
કર્તા હૃદય છે ( અધ્યાહાર ) * “વેગ પૂણુ કરતાં '-જે આવેગ 
થયા હતો તે પૂણું કરતાં, તે પ્રમાણે વતન કરતાં, ગાયનથી 
થયેલા આવેશ પ્રમાણે આલિંગન કરત હેદય ખ'ચાયું. “ સ્થિતિ” 


તત શેજઞતાસવિતવુષ્વચાપે ર લિદિલીયે મવ્ને ધ્રવજ્ઞે । 

જાઇછાનતસ્તેઇસ્સાગુવિસં છન્છાસિ સાથ નિયા તિવક ॥ 
રતિની સાથે, પુષ્પચાપ ચડાવીને સદન તે દેશમાં આવ્યો ત્યારે પરાકાષ્ઠાએ 
ગયેલા સ્તેહથો યુક્ત તેવા શાવને સવ' દ્રન્દ્રોએ પ્રગટ કર્યો કુમારસ'ભવ 
સ. ૩,૩૭૫. અને તે પછીના *્લોકે. 

* હાલનેદ પાડ વધાર સારા છે ઉપલી લીટીમાં આવેસા થયાનુ* 
વણષત છે, ત્યાં કર્સા “ આવેચ * છ કારણ કે તેમાં પાંડુ ધ્યાનપૂન'ક કરી* 
કયતો નથો પલુ આ લીટીમાં સ્મૃતિ રગત થતા તે પેો1તાના વેગતે પ્રયત્ન 
પૃવ્*ક ૧18 છ સપ્ટે કર્તા “ પાંડુ' જ છે. અથ પણ આમાં જ વધારે 
વિચદ છે. ખ'ચાધો એટલે એકાએક અટકયો, અચકાયા 


પૂર્વાલાપ 


અર્થાત્‌ વાનપ્રસ્યમાં પોતે શુ કરવા “ય છે તૃ. ચરણુ ૪. 
“ વિકૃતિ! રામાંચાદિ. 


ક્લોક ૪૫. [ પ્રિયે માદ્દો* ] ચરણુ ૧. મધુર સ્વરના પ્રકર્ષનો 
પ્વનિ હજી રજના કાનમાં છે; ખોલતાં ખોલતાં તે્તું સ્મ 
આવ્યાથી રાજથી વચમાં “આહા!” કહેવાઇ જ]ાય છે, 
૬ આહા તે આ લીટીના વાડય જેડે કરશો સબંધ નથી. ચર્ણુ 
૨. “જેયે” [ પહેલાં એ પાઠ હતે ] ( પ્રાન્તીય બેઇએ.* 
જૂ, ૨૭, શહ્ોક ૪૭. [સખી રેવી* ] ચરણુ ૧. ૬ સખી- 
-રવી-ન્હાથી, ' રાન્ન જેમ આજે સખાથો રવામી અને સ્વામીમી 
કાન્ત ચચ હતો, તેમ તે જ કમમાં તે માદ્દતે સખી, દેવી બતે 
વ્હાલી એ વિશેષણુ।થી ખાલાવે છે, ચરણુ ૨. “ રંભા '-ઇતરતા 
સ્વગ્ય્લોકમાંતી સહુથી સુન્દર અપ્સરા અને કુબેરના પુત્ર નલકૂખરતી 
ભાર્યા. નન્દન ( ઉન્દ્રના બાગ) માં જેવી ₹ભા તેવી તું અહીં 
રસમય દીસે છે. ચર્‌ણુ ૩. નમનમાંથી મકાશિત યતા પ્રેમને 
રસ રૂપે વષષતો કલ્પયા છે, ચરણુ ૪, “ હાય! સતી ધાસ્તી 
પામે છે તેથી ખેદ કરી કવિયે હાય શખ્દ મ્રુકષો તથી, પણ જે 
અનિણતી સૂચના ચાય છે તેથી થતી માદ્દીની મનોશત્તિનો અનુરૂપ 
* હાય” શખ્દ છે. 

શોક ૪૮. [ ગીત પૂણુ” ] ચરણુ ૨. “ ક'૪ મિષે, ' ૩૪ મિષેન 
તે બદલે જે મિષ રાજાએ કહાડયું તેના શખ્દો રાજ પાસે કહે” 
વડાવ્યા હોત અને તે મિષ છે એવુ" શખ્દથી ન જણાવ્યું હોત તો 
રસની નિષ્પત્તિ વધારે ચોગ્ય રીતે થાત એમ પ્રથમ લાગે છે, 
પણુ, વધારે મતન કરતાં માલમ પડે છે કે કાવ્ય દૃસ્ય ( નાટક) 
હોત તા મિષ આથ જેઇઅત, પણુ, કાવ્ય ત્રાબ્ય હોવાથી તે 


* અત્યારના પાડર્માં પણુ * તેમે ? જેવેદ ઉચ્ચાર જ જત્તમાં ઇંટ છ, 


[૮૦] 





દહિષ્પણુ' . [૨૮૧] 





આથ હોતાં રસતો ભ્'ગ થાત. 'મિષ ' એ રખ્દની જરૂર છે 
અને શું મિષ તેની જરૂર નથી. ચરણુ ૩. રાજાની પ્રશૃત્તિ નનેઈ 
માદ્દી 'ક્ષમા' કહી તેતે નિવારે છે, રાન્ન વિન'તી * પ્રાણુ' 
એટલા સ'ભોધતથી કરે છે, માદી “નહિ ” કહે છે, “ ખોલી '- 
બન્ને નણુ ખોલ્યા પછી.* જ્નુશ્ન-ભુજ, બન્ને રાબ્દ ખરા છે, 


શ્વોક ૪૯, [ર્‌ હાય”] ચરણુ ૪. * દુઃખે ભર્યા" નયન,' 
અત્યન્ત ભયને સમયે નયનમાં આંસુ આવતાં નયી પણુ નયનની 
અવરયા ડુઃખે ભરી દેખ્યય છે. 


મહેક ૫૧. [ બહુ બ્હીતી* ] ચરણુ ૪. “ કયહિં જવું '-શું કરવું. 


શ્લોક ૫૩. [ ન્નણું બધું” ] ચરષ્યુ ૧. “ જાણું ખધુ' '-ેડવિનતો 
શાપ છે તે અને જેથી નિશ્ચિત અનિજ્ટ થવાનું છે તેવી પ્રજત્તિથી દૂર 
રહેવું નેઇએ તે બધુ નણુ* છુ, સ્થિતિ આ '-હાલ અનુભવું 
છુ તે સ્યિતિ, અનિષ્ે હાથે કરીને આણું છુ તે ન્નણું કુ' તે છતાં 
પોતાત્તે અટકાવી શકતો નથી તે ક્ષિતિ. “નવીન ' અપૂર્વ, પ્હેલાં 
નહી અતુભવેલી એવી. વિકારનું આટલુ પ્રાખલ્ય અતે પોતાની 
આટલી ખલરીનતા પ્હેલાં કદી ન્નેવામાં આવ્યાં નહોતાં, આખા 
કાવ્મતુ* તાત્પપષ આ શ્લોકમાં સ'પૂણું રીતે આવી ન્તય છે. મતુષ્ધના 
મનમાં સદ્‌ અને અસદ્‌ વત્તિનો વિરોધ થતાં તે કેટલીકવાર નિર્ખાળ 
પ્રથમ ઉત્તરાધ' આ પ્રમાણે હતે $ 
“ક્ષમા”-“પ્રાણુ”-“નહીં” બોલી લે છે એને ભુન્ત વિવે. 
આમાં €૨૧ક ચખ્ટ «દાં નદા અવતરણુ ચિહ્તે!માં હતો તેથી 
સકરન્દ, આને માદ્રો અને રાનત વગ્ચેતે। એકરાબ્દી સ'વાદ માને છે. હાલના 
પાઠમાં તે એકજ વ્મકિતની સળ*ગ ઉકિત છ-પાસે જેતા પાંડુને નિવારવા 
કહેલી સપદ્રોની, અષવા પ્રતિકૂળ થતી સપદ્રૌને વીનવવા ત્રટક ચખ્દામાં 
કહેલી પાંડુની, ( સરખાવે: ” પ્રાણુનક્ષમા-પ્રસાટ. ' ૫. ૧૨૪ ) 


1 


૧૮1  , પૂર્વાતાપ 


થધ્ર જધ્તે જણી નેધ્ને અસદ્રૃત્તિના જય થવા દે છે અને 
અવિચારી ચઈ અનિષ્ટમાં ઝપલાવે છે તે અહીં સપણ રીતે જણાવ્યું 
છે. સદાચરણુ માટે એકલુ' સદાચરણુનું ત્તાન બસ નથી. મતુષ્યને 
એકવાર જ્ઞાન થયુ કે અમુક કૃત્ય સાર્‌: છે, અમુક કૃત્ય નર્‌ 
છે, અસુક કૃત્યથી સુખ થશે, અમુક રૃત્યથો દુઃખ થશે; 
અમુક કૃત્ય કરવુ* નતેઇએ, અમુક કૃત્ય ન કરવું" નેઇએ; તો 
તેટલા પરથી તે સાર્‌' જ કૃત્ય કરરે અને નહાર્‌' નહિ કરે એમ 
નિશ્ય થતો નથી. સાતી એટલા સદાચરણી એવો નિયમ થઇ 
શકતો નથી.* સદ્ચુણુનું ઝાન છતાં તેતુ આચરણુ કરવાનું બળ 
ધણી વાર મતુષ્યમાં હોતું” નથી. નીતિશાસ્રનું' આ તત્ત્વ સોષ્ટેટિસ 
જેવા તત્તિંતકતે માલમ નહોતું. તેનું કહેવુ” ઠતુ' કે સદગુણી 
ચવા માટે એકલા જ્તાનની જરૂર છે. મતુષ્યની ખાતરી ચઈ કે 
સત્ય એ સદ્શુણુ છે અને સદ્ગુણુ પાળવો ન્નેધ્મે તો તે સ 
જ બોલશે. આ વિચારમાં ભૂલ એ છે કે સદગુણી થવા માંટે ' 
જે દઢ આમ્રદ અતે મતને અ'કુરામાં રાખવાતું ખળ અવદ્ય છે 
તે એમાં ષ્યાનમાં લીધુ' નથી, જ્ઞાની સદગુણી નથી હોતા એમ 
નહિ પણુ તે મનના ખળ વિના નહિ. એક લેટિન ઢવિ કહે છે 
૧ સતૈલ્0 શાર્દો[૦૪ [7૦10વૃ૫૯ વૈલ્દલનં૦ત્ કટવૂધ0? ( હુ સારે 
માર્ગ કયો છે તે જેઉ છું અને તે પસદ કરૂ છુ. પણુ, નદોરે 
માગે: “ઊ' છુ) મતુષ્યતું” મત નિર્બળ છે અતે વિકારો 
એટલા પ્રબળ છે કે સન્મતિ છતાં તદનુસાર વત્તત્ત થતું નથી. 
સાન થયુ' કે કૃતાર્થ થયા એ મૃત ભૂલ ભરેલે એટલા માંરે છે કે 
સદાચરણુથી આનન્દ મેળવવાની આશા એ જ સદાચરણુ પળાવવા 
બસ નથી. કવિ વર્ડસ્વ્થ જેવો શુદ્ધ સાધુ પુસ્ષ પણુ કહે છે 
ફુ “1 દો છડ અલી ર્ણ લડિડિણલ્ટ લરક ( તે અફ- 
સ્માત ઉ!તી ઇચ્છાઓનું દબાણુ લાગે છે, મને ખીક લાગે છે ક 


હિપ્પત્ુ [ર૮8] 


આકસ્મિક ઈચ્છાઓનુ” બળ મારાથી નહિ અટકાવાય ). . સાન 
થયા પછી પણુ સન્માગે' પ્રવત્તત્ત કરવાતુ" બળ જ્નેઇયે તે. મતુષ્યે 
કયાંથી લાવવુ"? સદ્ઞુણુના આદર( 00૦તંથ )મૂત ઇશ્વરમાં 
વિશ્વાસથી અને તે ઈશ્વરની ભ્રક્તિયી. એ બળ વિના મતુધ્ય 
પોતાના ગ્રયત્તથો હમેશ સદાચરણી ચઈ શકતો તથી. ખુદ્દેવે 
નીતિના સ્માદશ* ઘણે ઊચો સ્થાપ્યો અને સદાગચ્ર્ણુનો ઉદાર 
અને ઉન્નત માગ બતાવ્યો, પણુ, એ સદાચરષ્યુ એ" સુતીતિ 
પાળવાનું ખળ કગાંથી લાવવું તે ન બતાવ્યું. ખોદ્ધ માગમાં આ 
જ મોટી ન્યૂનતા છે કે સુનીતિનો ઊંચામાં ઊંચો! આદશ, સુનીતિની 
પ્રેરણા કરનાર અને તદનુસાર વ્ત્તત કરવાતું ખળ આપતાર જે 
વર્ડ્્ાયશુણુસ'પન્ન ભગવાન તેનો એ માગમાં સ્વીકાર નથી. એ 
ભગવાન વિના સદ્ગુણુનો આદર બીજે કોઈ નથી. એના વિના 
સન્મતિદાતા બીને કાઇ નથી, સદ્વત'નબલનિધિ બીન્ને નથી. તે 
વે્‌ભગવાન સ્વેચ્છાખળે સ્વત'ત્ર છે, તેનામાં “ સ્વઇચ્છાબલસુક્યિની ' 
શક્તિ પૂણુ' છે. તે સાન *પ્રમાણે સદા સુક્રિયા માત્ર પોતાને બળે 
કરી શકે છે. ખુદ્દે સ્વત'ત્ર સ્વેચ્છાબળવાળોા . પરમાત્મા માન્યો 
નહિ તેયી જ મતુષ્ય માટે કરેલા નોતિના નિયમ બલહીન થઇ 
પડથા; નીતિના આદશના ( ભડિિથી આવતા ) બળવિના માત્ર 
પતાના બલથો નિળંળ મનુષ્ય કયાં લગણુ ટકે? ભ્રક્તિ વિના 
એકલા સાનયી કૈમ બસ થાય ? પામર ક્ષુલ્લક મનુષ્ય ઘણી વાર 
સાઈન છતાં પાપ ડરે છે, દીવે! લઈ કુવામાં પડે છે. વિકારથી 
ચતી અધોગતિ ન્નણયા છતાં તે વિકારમાં કસી પડે છે, સદા- 
ચરણુ અને સદ્ગુણુથી ધર્મની પદવી પામેલા યુધિષ્ઠિરે પણુ એક 
ગ્રશ્નનો અસત્ય ઉત્તર દઇ સ્વાર્થને છતત્રાની પોતાની અશક્તિ 
ગ્રતિદ્દ કરી છે. ઠબસીઓની ગુલામગીરી, ભારે જુલમી નિર'કુરા 
રજની પ્રશ્નનું” દાસત્વ મતની આ અસ્ત્રત'ત્ર વિકારાધોનતા 





[૧ ચૂર્વાલાપ 


આગળ ક નથી. આ અમૂલ્ય નોતિતત્ત્તતો ઉપદેરા આ કાળ 
પરોક્ષ રીતે કરે છે. 


જૂ, ૨૮. શ્લોક ૫૪. [ વિચાર કરવા” ] માદ્દોમાં દવે કામયાર 
( ૪0૯૯41 ) રલો નથો. 

શ્લોક ૫૫. [ નહીં ચાલે” ] ચર્ણુ ૧. “ગત વખત' 
ભૂતકાળ* કવિ ડહે છે કે મારી કલ્પના ભૂતકાળમાં આથી અમાંડી 
ચાલતી નથી; દવે શુ* બન્યું તે કવિનું હેદય જાણી શકતું નમી, 
કવિ તે રસમય દષ્ટિયી નઇ શક્તા નથી, અહીંથી કવિતી 
કલ્પના અટકે છે. (કથા જાણુવાની ઇચ્છા રાખનારે મહાભારતમાં 
નતેવુ*, )ે ચરણુ ૨. “ શખ્દો છેલ્લા? મૃત્યુ પામતા રાજાના છેલ્લા 
શખ્દો. ચરણુ ૩. ભાગ્યું' નૂઢયુ આલતાં રાજાનો ગ્રાણુ નિકળી 
ગયો, ચરણુ ૪, અન્વય. પણુ હવે તે એ પછી હજારે! વષી 
વાહ ગ્યાં. કવિની કલ્પના તે સ્મૃતિમાં આણી શકતી નમીં.- 
કાબ્યતો રસ ધર્ણું કરી કરુણુમ્રધાન છે. 
જૂ. ૨૯. ઉપાલ'ભ 

મૂળ લખાયેલુ* ગ્રે. બલવ'તરાય ઠાકરને ઉદ્દેશીને, 

નેયુ' એ”$ અન્વયઃ--[ તારામાં જે કૈક ( મિત્રરતેહ ) ] જોને 
છુ' સંદેવ છેક હષૌન્મત્ત બનતા તે જક આજે કોણુ ન્નણે કષાં છે ! 
દ્‌ સૈને શોધવા ] મે' તારા નયનમાં જ્તેયુ' પણુ મતે એ ન મળ્યું) 
તારા શખ્દર્માં પણુ ન મળ્યુ અરે! [ તારા તરફથી ] આવી 
ઉદાસીનતા-(સ્નેઠનો અભાવ, 1ળવેીિલટ0૦૯) મે' આ પહેલાં કદી 
અનુભવી નહોતી, [ મારા ] સુખ ઉપર વ્યાપેલો દીનતા પણું દૈ 
ઝહીર તે' ન ન્તેઇ ? 

દૈયાનુ' ઝરણું”: અન્વય--[ તારા ] હૈયાનું રસાલ ઝાણું શ 


દિપ્પણ ટ [૧૮૫] 


એકાએક ખૂટી પડયુ? અથવા તેતે પસાર થવાની ભૂમિ, અર્થાત્‌ 
મારું હદય, કર્કશ જઇને કાયર બનીને રખે ને એ બીજે વળી ગયુ” 
વ હોય! તુ સ્વાર્થી થઈ ગયો છે માટે આંમ બન્યુ* છે એમે હ 
મણી શકતો નથી છતાં મારા મનથી છુ રોષમાં ર્લા કડુ છું, 
મારો મર્માઘાત શાન્ત થતો નથી; હું જ આ ખધામાં દોષમાં છુ, 
ખેમ મતે લાગે છે. ત 

વર્ષોના“$ અન્વયઃ--વરસોના સહવાસથી પણુ તે' મને નશો 
હિ તા પછી પ્રેમના કયા ઉપાલ ભને તું પાત્ર છે તે તુ' શાયી 
જ જાણુવાતે! ? અર્થાત, જે તું મતે ન સમન્યે! તો મારે]! ઉપા- 
સભ પણુ તુ' શી રીતે સમજવાને! હતો ? તારે નાણુવુ" જેઇતુ” 
$લુ' કે હુ' રતેહી છુ અને એવે હું, સ્તેઠને! અનાદર કેવી રીતે 
ક્ષહન કરી શકુ'? કેવલ સ્નેહને જ આલ'બીને ઉછરેલ દવે સ્તેહ 
વેનાનો નિરાધાર ફુ ચાથો ટકી શકુ'? 

જે કૈ”: અન્વય--તારામાં જે પ્રથમ મૈત્રીભાવ હતા તેમાં જ 
જે વિકાર્વૃત્તિ થઈ હોય તા પછો આ બધુ બોલવુ વ્યર્થ છે. 
નેદ્યની પાસે હદયના અ"તરનું મમ ખોલવુ* નકામુ' છે. હુ" 
મરેખરો, આદશ ગેમો તો નથી, પણુ પેમથી અવર, પરવરા યઈ 
ચેલો તો છુ% જરા પણ્‌ સ્વતત્ર રલો નથી છતાં પણુ આ તારા 
॥ટસ્થ્ય (ઉપર કહી તે ઉદાસીનતા-રનેઠશન્યતા ) સામે મથીને 
[ણુ વૃત્તિ રાખી શકીશ, અર્થૌત્‌ તારૂ' તાટસ્થ્ય મઢાડતા પ્રયત્ન 
રીશ; અથવા (ચોથુ ચરણુ )-એવું તાટસ્થ્ય મારામાં ન આવી 
નય ગને માટે મથોને જૂતી ૬ત્તિ-મૈત્રીસાવ રાખી શકીશ, 
ડ* ૩૦, પડેલા સ્નેહીને પ્રત્યુત્તર 

બીજી પક્તિના 

ગાંભીય દઢતા અને સરલતા 





પ્ત્લિ પૂર્વાદાપ 


એટલા શખ્દો પ્રો. હાપ્રોરના ' નાયકનું પ્રાયશ્રિત્ત ' કાળ્યતી છેડી 
પ'ક્તિમાંયો લીધેલા છે. મોલો છુ” : અન્વયન્દુ' તારી ૬મથી 
ગ્રાહી ગયો અને હે સગે! ૬ગમાંજ તારાં ગાંભીર્ય, દઢતા અતે 
સર્લતા જેઇને પછી મારી દગે ખીન્ત ડોઇને નમત ન કયું * 
પણુ તે પછી હુ' ગર્વૌન્મત્ત થયે!, ખરી %ૂરજ ભૂલી ગયે।, પાપના 
ગઉર--ખાડામાં પડયો અતે, સ્નેહી માનવ! તું પણું માતવ 
એટલે સ્ખલનશીલ તો ખરા જ અને તેમાં પણુ, મારા તર 
સમભ્રાવ રાખનારા એટલે, તુ' પણુ મારી સાધે એવો જ પૂડયો. 
તેમાં તારે। વાંક નથી. 


હાવાં 3”: નતૂના પાપનાં સ્મરણૂ। લાવવાની સાથે સાથે તેમાં 
પશ્રાત્તાપનાં આંસુ મેળવુ' છું, અને એ જળમાં દેદયતે નવરાડું 
છું અર્થાત્‌ પશ્ચાત્તાપથી દુદયનુ* પાપ ધોવાના પ્રયત્ન ટરૂ છુ પણુ 
હૈ સખે ! તે પુરાણું-અસલ ઇતુ' તેવું-બનતુ' નથી. થી કરષાન, 
શ'કરની હાથપ્રતમાં “ પુરાણું ' તે બદલે “પુરાતું' છે તે પણુ 
સમીચીન છે. કાન્તે અન્યત્ર પણુ “ પહેલાની! એ અયરમાં 
*પુરાની' શખ્દ વાપયો છે, જેમકે “ પુરાની પ્રીત. 

એ અસલ હતુ* તેવુ* બનતુ નયી તચાપિ તે હાલ પણુ પહે- 
લાંના જેવું જ તાર્‌' છે, નિર્મલ નથી પણુ તારા તરક ખરૂ છે, 
સાચુ ( દત્પ૦, શદ ) છે, મૈત્રીભાવ સાચવી રહ્યું છેડ અને 
એએ હૃદમ પોતાના આત્મગહનમાં તારા વાત્સલ્યનુ' સ્નેઠનું' પ્રતિર્ભિબ 
હમેશાં છતું' ( સ્પષ્ટ વ્યક્ત ) રાખતું” રહેશે. 
પૃ. ૩૧. ચકવાકે મિથુન 

ગ્રયમ મે, ૧૮૯૦ ના બુ્રિપ્રકાશમાં પ્રગટ થયું. વેમાં અર્યન 
દૃષ્ટિએ કાવ્યના ખ'ડા પાડેલા છે અને તે ઉપર “સેહેની ' ( પો! 
અલવ'તરાય દાડાર) ની ટીકા પ્રસિદ્ધ ચયેલી તે નીચે આપી છે, 





ટિપ્પણ [૨૮૭] 





પૂર્વાલાપમાં એ ખડા નહિ ખતાવેલા હોવાથી, જે ખડા ઉપર 
ટીકા છે તે ખડા શ્લોકનાં પ્રતીકાથી બતાવ્યા છે- : 


સૂય અતે કમલ, ચ અતે કુમુદ એવાં કૅટલાંએક પ્રેમી 
જેડાં સ'રફકૃત કવિઓએ કહ્પ્યાં છે. ચકવાકચકંવાકી વિષે 
તેઓની કલ્પના એવી છે 3 એ બન્નેનો પરસ્પર પ્રેમ 
એટલે બધો હતો કે ખેમાંથી એકનુ' મોત થતાં બીજુ' તેની પાછળ 
જીવ કદાડતુડ તેમાં દૈવયોગે કોઇના શાપથી દરૅક રાત તેમને 
વિયોગમાં કહાડવાની થઇ ત્યારનાં, તેઆ રોજ સાંજથી સવાર 
સુધી કે!ઇ નદીને સામસામે કાંઠે કે બીજે એવે જ કૉઇ સ્થળે 
ખેસીને આખી રાત એક બીજાતે ગદૂગદ સ્વરે બોલાવવામાં ગાળ 
છે, અને દિવસે એક ધડીશર પણુ વિખુટાં પડતાં નથી. આ 
કાવ્યમાં ચકવાકચકવાકીનુ' હૃદય મતુષ્યહેદથ જેટલુ' જ સુમુમાર 
ટહ્પ્યુ' છે. ફેર માત્ર એટલો કે મતુષ્યતું વિશાલ હૃદય અનેક 
'ભહાન અને તીવ્ર વિકારોથી ક'પાયમાન થાય છે; પણુ આ પક્ષિ- 
ગોાનુ' હદય એક પ્રેમને જ મહાવિકાર અતુશ્રવે છે. * સ્નેદ- 
બાલ ' ચક્રવાકના નિરૂપણુદ્દારા મતુષ્યહેદય પ્રેમમયજ બની રહ્યુ 
હેમ એ વખતની તેની ર્થિતિ સચવવાને આ કાવ્યને ફેતુ છે, 

૧. [ મસરી રહી* ] રગભૂમિ પર્વતાથી છવામેલી છે. 

૨. [ સરિતના”થી ઝાંખા ભૂરાં” ] સ'ધ્યાનો સમય નજીક આવતાં 
ખાણું નેવા પ્રદેશમાં વ્હેતી નદીનાં પાણીમાંથી પાછલા પ્ટોરનુ” 
તતેન્ટ જવા માંડે છે; સૂયષનાં કિરણા ધીમે ધીમે ઊંચી ઊ'ચી ટેકરી 
ઉપ૨ જતાં જય છે, તેમ તેમ નીચી ટેકરીઓની દાર, વાદળના 
ગ્રતિબિંબથી “ ઝાંખા ભૂરા સસુદ્રનો તરગમાળ નેવી જણાયછે; 
અને પવતોથો ધેરાયલા આ પ્રદેશમાં ચારે તરક અ ધકાર પ્રમરતો 

ય્‌ છે. એટલે, સૂર્યાસ્ત થતાં જ અવશ્ય થનાર વિરહના વિચારથી, 


વુ“ ડક કકથ 


આ “ રસમર્ઠી જ પરસ્પર મમ ' યથાથ “ રસસુ ' “ કિશોર ' 'વિદ્મ- 
ચુગ્મ' ચિંતાતુર થવા માંડે છે, નાયિકા “ સભ્રય' યાય છે; 
દુઃખથી ઊ'ચુ' જેતા નાયકની આંખમાં પાણી આવે છે. પણુ 
પૂણુ પ્રેમી હોવાથો દરેક એકબીજાનું આશ્વાસન કરે છે. 

8. [ વિદ્મમયુગ્મ”] આ સ્થાનમાં બીજ રાઈ પણુ પ્રાણીને 
પગરવ હતો નહીં, અને તેથી જ યથેચ્છ નિરંકુશ ₹ ર્મણું આય" 
શ્વા'તી સ્પૃહા રાખનાર આ ઇપતીને એ ગમ્યુ હતુ'- 

એકખબોજનો સ્તેઠ કેટલો ગાઢ હતે! અને બન્નેનાં અ'તઃકરણુ 
%વાં સુકુમાર હતાં તે સૂચવવા, પક્ષિયોનિનાં નાયકનાયિકાનાં સુખ- 
દુઃખમાં વાંચનારને રસ ઉપજવવા, એમના જીવનનાં સિત્ર રૂપ આ 
આખા દિવસનાં એમનાં ' સ્મણુ' ત ૪, ૫% $, છ, કડિએ[માં 
વર્ણુત કયું” છે. 


જ. [ઊચે બેસી*થી ન્હાના ન્હાનાં”] ( સત આવીઃ“ 
ખાચોખીથ હાર.4 ઉત્તાન કચ્છ*-ધોડાં પાણી ઉપર રહેજ જણાતી 
લીલોતરીવાળી જગા.) વિયોઃગનો વખત પૂરો થતાં જ તેએ 
એકઠાં થઈ જતાં. સૂય તેજમાં જ તેઆએે સયથેગતું અગાધ 
સુખ અને અ'ધકાર્માં જ તેઆએ વિષાગનું અગાધ દુઃખ 
અતુભવેલું, તેમી સૂર્ષોદ્યથો તેમને ગ્રેમાદય જેવી જ વિર્લ 
અસર યતી. અને તે નેતાં, તે સાથે હમણાં જ પરે 
થયલો અ'ધકાર ક્ષણુભર સાંભરતાં, તેઓ “ઘેલાં જેવાં' ય 
જતાં. સચૌદયને અને પ્રેમાદયતે સમાન જ માનતાં તેથો સયો” 
દયના ' અદૂંબુત રંગ 'થી 'નવીન' બનતી સૃષ્ટિના ' સકલ' 

4 સવત $ ઢ'કાચેલી, આવલી $ ઓળ, હાર્‌. ુ 


૦ કશ્છકલેજવાળી જગા, 18:83 8૦૦. આપ્ટ. ઉત્તાનગ્ડળતી 
819108 આપ્ટ. 


રિષ્પયુ [શટ 





ફેરદ્રારા તેએ રસા ચિત્તે જતાં. પ્રભાતનાં હિમથી “ઘાટાં 
ભીનાં” ઝાડનાં પાંદડાં અસણોદયથો “ માણિકય 'મથ બને છે, અને 
તેમાં થોડા વખતમાં સોનેરી કિરણો પ્રસરી રહે છે. થોડીવારમાં 
ખીજી બાજુએ મૃગાના લલિત ખેલ, અને 
પૃ. ૩૨. પાસેતી કુ'જેમાં રસિક “ તરણ! 'નાં પરિ- 
બ્રમણુ નજરે પડે છે. દેકાણે ઠેકાશુ આવેલાં 
ન્હાનાં મારાં સ્વચ્છ તલાવો રમણીય લાગી શાંત ચિત્તને “ મુક્તિ ' 
કરે છે. આઘેથી આવત્તા મધુરા ગાયન જેવા અવાજથી મન 
આહ્લાદ પામે છે. યને સવારની સ્હરી મ્હેક સવે દિશામાં 
ટ્રેલાઇ રહે છે. 


૫. [ અસર સુંદર” ] ધીમે ઘીમે દિવસ ચ્ઠડતા જાય છે 
અતે સૂર્યનાં કિરણ્‌। ઘેર ઘટાએ માં પણુ પ્રવેશ કરે છે. 


૬. [શાખાઓ માંથી કાંઠે બેસી] આ કડીમાં ગરમીના 
વખતતે યોગ્ય કોડાએતુ” મધુરં વર્ણુન કયું” છે. ઝાડનાં પાંદડાં- 
એ માં ચક્રવાજી સંતાઈ જતી અને પોતાને શોધી કહાડી સમીપ 
આવતા ચકવાકનાં રમમથ લોચન જેઈ “હછ' થતી. બન્ને (મુગ્ધ? 
નિર્મલ પ્રેમના આવેશમાં એકખીશન ને કોટી કરતાં વળી, એકેક 
પાંખ અને પગ સાથે રાખી દ્લિ એક તેમ કાયા પણુ અભિન્ન 
જેવી કરી એક સાથે ઉડવાનો પ્રયત્ન કરી [નેષ્દ્ળ જવામાં સરલ 
અઆન'દ અનુભવતાં. ચકવાકી સરોવરમાં આઘી જઈ સ્નાન કરતી 
તયારે ચક્વાક પાછ?ીથી આવી જલસિંચન કરી લન્#ન અતે આનદ 
ઉત્પન્ન કરી રીઝનો, પછી તડડ જરા નમવા માંડપો, એટલે 

તેએ નદી કિનારે વિરામ લેતાં; પાણીમાં 
જૂ. ૩૩. નજર નાખતા પાતાની *તે જરા આધે 


[૧૯૦] પૂર્વાલૃપ્પ 





છીશ'ની* વ્યકત મધુરી છબી દેખાતી, એટલે નજર છળી 
તરક જ રાખી એકબીન1* તરક સરતાં સરત અચાનક # ગાઢ 
આશ્લેષ ' સાધતાં. (દષ્ટિ: આંખ.) 

છ. [ પ્રણુમનો* ] વિરહસમયનો અ'ધકાર ધીમેધીમે પાકે 
આવતો જય છે એ આવા વિલાસોમાં કેમ સાંભરે. 

૮, ૯. [હાવાં રક્ત” ર થી અધારાનાં* ] ( મદશોર-પોલા 
ખોખશા ઠાલા અવાજ ) પણુ “ અદ્ભુતરગ 'થી “ સકલ સૃષ્ટિ “ને 
“તવીન' કરનાર પ્રેમતેજ જેવુ" જ સૂયતેજ જેમજેમ પૃચ્વી 
તજી આકાર તરક અને ત્યાંથી હૃદિમર્યાદા ખ્ઠાર જવા લાગ્યું 
અતુરાગ ઉપજાવીને જતી રહેતી “ રક્તઘૃતિ 'તે લીધે ઝાડે! જેમ- 
જેમ (સરેપ ઝૉંખાં થવા લાગ્યાં, અને રૂપરંગની ખધી લીલા 
જેમજેમ જમીન ઉપરનાં આ વનને તજતે આકાયનાં વાદળાં 
તરજ જવા લાગી (ઝાડ, સરોવર, નદી, પર્વત વિગેરે સૃષ્ટિના બધા 
રમ્ય ઇેખાવામાં દેવતાએ? અધિદાન કરે છે એ વિચાર ઇગ્લિશ 


*ખીન*ની ત્યા પ્રતિકૃતિ શણી એક દિ તણાય, ; [૬૨] એકની 
હરિ ખીન્નની પ્રતિકૃતિ શણી તણાય છે અષવા એકખીન્નની દૃષિ એક- 
ખીન્નની પ્રતિકૃતિ ભણી તણાય છે, આ ગઘવાકષતે અષ્ષ્ધન કરીને 
ઉપર્‌ની પક્તિ લખી જણાય છે. * ખીન્'ની? ને ખદ્લે “ બીનની” 
એકવચન નેઇએ,. પૂરા અ'ગો૦-પાણીમાં એકબીનનાં અગો પૂરપૂરાં 
દેખાતાં નથી પણુ એ અવ્યક્ત પ્રતિખિ'બ ન્ેઇને પણુ આ મુગલનો પમ 
વધતો હતો, સ"પદદક 

4 હાવાં રક્તઘતિ ઉડી જતાં થાય વહ્તા સરાષ ; વૃક્ષો ઉપરથી સાંષનો 
લાલાચ (શક્તલૂતિઝે ઊડી જતા વક્ષો સરેપ, ગુસ્સાથી નાણુ કાર્ળા જેવાં 
દેખાય છે. આપણા સાહિત્યમાં શાષમાં સાધારણ્‌ રીતે લાલારાનુ” વર્ણન 
કરવામાં આવે છે, પણુ અમે સાહિત્યમાં 10000૮ ૪51 ક 8ટટ 
શષથી કાળા દેખાયાનું વણન હોય છે, _ રી સપાદક 


દિષ્પ્ટ 1૧૯૫] 





કવિતામાં ઘણીવાર આવે છે. ) તેમતેમ આ “સ્મૃતિનાચ ' રૂપી 
( જવનિકા ) પડદો તેમની આખેયી દૂર ચચેો, “ અવધિઅ'કુશ' 
અતતરમાં ખૂ'ચવા લાગ્યો--વિધિપ્રેરિત વિષોગનો આબેદ્બ ચિતાર 
તેમની નજર આગળ ખડે થયે!ઃ સંયોગના “ વિરલ સુખ 'માં પણુ 
એ અનિવાય વિષોગ એક પળ અતુભવ્યો.* તે વખતનો અ'ત- 
રમાં પેસી જતો ગ્રલમાંધકાર, તે વખતનો કેઈ બેકિ્કિર કે કૂર 
પ્રાણીના અનશ્લિપ્રાય અવાન૪થી થતે મર્માઘાત, તે વખતના 
( નિષ્ડુરપ્રાણુ ) હૃદયહીન કાલતુ અસલ આળસર]-આ વિગેરેના 
એકી ધડીએ થયલા તાદશ “ આભાસ 'થી આ ખન્ને ' સ્નેઠબાલ ' 
દીવાનાં થઈ ગયાં. ( છેલ્લી લીટીના યતિભંગથી આ “ યુગલની ' 
” ઉન્મત્ત 'તા સુપ્રદર્શિત કરવાની કવિની યૉ.જના સ્તુત્ય છે, પ્રસ્‍તુત 
મનોવિકારનાં સામાન્ય રૂપને મર્તિમાન કરવાને કવિયે પસ'દ કરેલું 
વૃત્ત એટલે કવિષે પસદ કરૅલે! લયબ'ધ (£11711011110દ1 80116116) 
સમથ હોય, તાપણું એ મતોવિકારમાં અચાનક ચતા અસાધારણુ 
વધારાને અથવા હર્ફોઈ જાતના અમાધારણુ ફ્રેરકારને સપ્રદર્શિત 
કરવા માટે એ મતોવિકારનાં શરીરરૂપ પેલા લયબ'ધમાં અસાધારણુ 
વિકૃતિ જષ્યાવવાની જરૂર છે. ) 


* ₹« અતુભવે, ન છતાં, ક્ષણુ એક તે ” એ પરથી એમ દર્થાવવાતે 
આશય છે, કે હછ તો સાજ છે, વિરહતે વાર છે, પણ તે વિચાર એટલે 
પ્રબલ છે કૅ ક્ષણુ વાર તો ચપસિની, દુ:ખ, કાલ, ત્રપ્જીએદની કઠેપર 
ચીસેદ વગેરેનો સદક્ષાત્કાર અનુસવે છે. તા ૩-૩-૧૮૯૦નેઃ કાન્તતે 
પત્ર, કાન્તમાલા પૃ ૩૨૩. 

4 “ઝપણી કવિતાસમૃષ્રિ” ખઓક્ડ આતત્તિ પૃ. ૧૭૨ મે. પે. 
ઠાકોર કહે છે : “ આળસ “તે બદલે આજે કહીચ--નહોર સવ*ન્યાપી 
સત્ત્તના આવા આવા કામા નતેવા પડે ત્તેયા જ કરતા પડે તેથી સુક્રોમલ 
ચિત્તોમાં ન્યાપી જતી મૂઢતા આદિની અસલ અવસ્થા. 


[૧૯૨] ચૂર્વાતાપ 


પ, ૩૪. ૧૦, ૧૧, ૧૨, [થઈ તયાપિ*થી રામે રોમે] સિસુચ્ઠ્િતિસ 
ઊંચે. ) આ ઓયારથી તરદાપ્રમને વિસ્ઠક્ત થઇને સ'ચે!ગકાલ જેમ 
બતે તેમ લ'બાવવા ' દિનતેજ 'ની પાસે જવા તેએ 'અવકાથ'માં 
ચડતાં ચડતદે એક પછી એક “ ઉન્નતરચાન' “શ્રહણુ કરતાં 
જાયછે, છેક શત્યહદષ થઈ જય છે, કૂક્ત જેમ જેમ વિધિ* 
ગ્રેરિત વિયાગ નજદીક આવતો જાય છે તેમ તેમ તેઓને પ્રેમ 
ઉમ્ર થતો ન્નય છે; તેમ તેમ તેઓનું દેડ-વિભિત્ન જવન માત્ર 
દેહવિભિત્ર જ થઈ નય છે. અને સારા આસ્માતમાં નજર નાંખે 
છે તતા બધું જ ' રસસૂતું '# દેખાય છે. આછી આછી ' ધાબાં 
જેવી “ વાદળાઓ ' લૂલી પાંખ વિનાની હોય તેમ ગમે તે દિશામાં 
'તણાય' છે “ર્વિર્બિંબ' પશ્ચિમ સમુદ્રો અડકે છે. તેએ 
પવતમાળની રોચથી પણુ ઘણુ ઊંચે ચડે છે, વધારે ઊંચે ચડી 
શકતાં નથી, સ'ષ્યાન્તની એક “ચપલ” 'ક્ષણુ' રહી છે-- 
*આખરતી' એક જ ક્ષણુ ! ત્તેઓ એક ખીજાનતે ખાઝી પડે છે, 
'રપિત' હૃદયને એક કરી નાંખે છે. છૂટાં છૂયાં ' વિરહલમ 'ને! 
પ્રચ%$ દાહ સહન ન થતાં? “મત્ત' જેવાં * પાછાં ' ભેટે 
છે--ત્રીજ વાર્‌ ભેટે છે. “ સ'મૂઢ” થઈ ન્નય છે. 


ચૃ. ફય. ૧૨. [ટળવળે* અને પાવાશુમાં”] ચારે તરક સુનકાર ન્નેઇને 
“ગરમી” ' ટળવળે” છે. પણુ શુ' કરે ? સર્વશક્તિમાન સૃષ્ટકિમ 
આગળ ખીચાર્રા પ્રાણીનું શુ" ગનતું !--અઆ જ આ કાવ્યનું હાર્દ 
છે, મનુષ્યની આશા તૃષ્ણા લાલસા ગમે તેવી ઉચ્ચ હોય ગમે 
તેવી ચિત્તફારક હોય, પણુ, સૃણ્ટિકરમ વિરુદ્દ હોય તે મૃત્યુથી 
જડાત્મા થયા સિવાય કે ઉન્માદથો ચૈતન્યહીન થયા સિવાય કે 
નિરાશાથી મન વાળ્યા સિવાય ચોથી ૩૪ બારી ? સષિકમતી 


** હુ' ર્સધેલો, હુ” રસસૂની ૬ મેળ હવે નહીં ખાય ” પેમજીવત 


સિપ્પણ:/” [૧૯૩] 


સનાતનતા( 1પ0પાપ્દઉ0ીંઇઝ )નુજ જ્ઞાન જેમ જેમ વધતુ જાય છે, 
સપણ યાય છે, દઢ થાય છે, તેમ તેમ આ પ્રકારતીન નિરાશા ઉમ્ર 
ચતી નય છે. અલબત્ત, મતુષ્યવીરોના વિશ્વશ્રેય માટેના મહાન્‌ 
ગ્રયાસથી અને દરેક જમાનાનાં અગણિત મતુષ્યોતાં વલ્ણુથી,પણુ 
આપણી આકાંક્ષાઓ એક પછી એક, ઉત્તરાત્તર , સાફલ્ય પામતી 
જામ છે, અને પરિણામે, “ નિરવધિ શતશુંગ કરતાં, ' - ( વસ'ત- ' 
વિજયમાંથી ) એવો પણુ સમય આવશે જ કે ન્યારે હાલની મન- 
વાંછિત આપણી બધી ઉત્રૂજ સુરાદો યયાયે'ગ્ય સિદ્ધ થઇને, મતુષ્ય- 
જાતના હાલના દરેક પ્રકારના વ્યાધિ આધિ તદન નાખણુદ ચઈ જશે. 
એ દિ્વ્યિતેજેમય દિવસતો અરણૂાદય ચઈ પણુ ચૂકયો છે. 
*& 8૦% 1છ અમા દપ તૈ[$211€0 0૯0૦028 ” (વેટ ૧1'૪૪5- 
800'૩ 1,0:8ા૦ઝ તા ) પણુ, દરમ્યાન, ન્યાં સુધી સૃદ્િના 
સનતાતનકમ અનેં મતુષ્યની ઉત્કૃષ ચિત્તહારક લાલસાઓ એકે 
પબીન્ન'ને એકતાન નથી થયાં, યાં સુધી પ્રવત્તતતા બેસરથી આપણા 
કાન ફૂટે એમાં શી નવાઇ ? સ'ગીત સાંભળવાની સ્પૃહા રાખનાર 
તાથી કહેર આલાપ તે કટલી વાર સુધી સ'ખાય 8 પણુ આ 
દુનિયાં તા એવી છે કે જણે ઘણા આધા ભવિષ્યના કોઇ 
૪માનામાં શરૂ થનાર સ'ગીતને માટે હાલના જમાનાએને આલાપ 
કરવો પડે છે! ચકવાકદ'પતીને કવિચે મતુષ્યપ્રેમની મૂતિરૂપ 
કલ્પ્યું છે અને એ ૬'પતીને 'અનિવાય વિયોગ મતુષ્યચિત્ત અને 
ભતુષ્યસણ્ક્રિમ વચ્ચેના વિરોધતું ધણુ' વધારૅલુ' બિંબ છે. એવા 
અઅત્ય'ત વિરોધમાં સચેતન રહીને જીવડું અશકય છે. ચક્રવાકી 
ખીચારા મતુષ્ય હેદ્યની માકક ઊ'ડા દીર્ધ નિશ્વાસ નાંખીને «રક 
એછી પાષાણુમયી જરાક એઇછી ર્સતેન્ટટીન સૃદ્નિ માટે તલસે છેક 
ક સોલો એવા સ્મેલ મહિ*, વસે સૂર્યા જેમાં સેવ, 
આનાથી કૈં અધિક, હદયે આર ન્યાં, હોય દેવ. 
પૂ. ૧૩ 


જૂર્વાકાક 


૧૪, ૧૫. [ પ્રવદતાં અટકી" થી અવર્‌ કાંઈ] (રઃ. 
પદના. ગર્ભાત્મા-અ'તરાત્મા, સ્કુરિત કરતાન્હલાવી નાંખતા, ) 
(હજ અધુ” “રવિનિંબ' ઉદધિતી બહાર છે; હદયની દ્ડ્મિદિ 
નિરાશાથી ઉત્પન્ન થતી ચક્વા૪ીએ ઉગ્ચારેલી વ્યત્ર પ્રાયનાતે કઇ 
પણુ કાલ લાગતો નથી.) ઉલ્યતે ઠંડુ પાડવાનો પ્રયત્ન કરવાની 
વિવેકખુદ્ધિની ફરજ છે. સુકુમાર ઔતુ ધૈયવાન પુસ્ષ આશ્રામત, 
કરે છે. પણુ પોતાની આંખ પણુ આખી “ધરા? (તેએ દ્યણૅજ 
ઊચે હતાં. ) એવી જ “ રસસૂતી ” દેખાય છે ત્યાં શ" આશ્ાસન 
કરે? “ આ જીશ્વચે પ્રણુયસુખની દાય ! ગઆશા જ કવી ' એધી 
વધારે કઈ પણુ કહેવાતે અશક્તિમાન “ પ્રણુયવીર્‌ ' પ્રિયહૃદય 

આજ ભાવ નીચેના સરકૃત શ્લોકમાં છે, તે, બે કવિએ અકરમાત 
એક જ કહ્પના સ્વત'ત્ર રીતે કરે છે તેનો ખરાબર દાખલો છે. 

મિમિરૃ વિમિવિદ્વ્ટં લ્યાનમલ્તિ મુતત વા 
ત્રગતિ રિિકરોડમ ચત નાલ્સ જ્રાચિત્‌ $ રી 


[૧૯૪1 








થાય્યમીમાંલા જૂ. ૬૦ 
અથ*#-“ન્યાં આ સૂર્ય કોઇ દિવસ અસ્ત ન પામે એવુ કોઈ 
પણુ સ્યાન આ જગતમાં નૈયુ' છે અથવા સાંભન્યુ' છે ? 7' એમ, પક્ષી" 
ઓના કાક્લાતે પૂછતો પૂછતો! રાત્રિવિરહયી બીધેલેો ચારા ચકવાક 
ભટક્યા કર છે. 
આવા જ અતા, શજનિકોમાં સાંજના ભજનોની પ્રરતાવનાર્મા 
બોલાતા એક દૂહા તરફ અધ્યાપક નગીનદાસ પારેખે મારુ* ધ્યાત 
ખે'્યુ' છેઃ:-- 
શાંજ પડયે દિન આથમ્યે ચકવી બેડકે શય, 
ચલે ચકવા ત્યાં જયે', ન્યાં સાંજ ન પડતી હોય. 


ત્ર્ન 


ટિપ્પણ [શિલ્પ] 





(કલ 1૯૧7 ) ને નિરાશાની અવધિથી ચુરા થતુ' કવી રીતે 
જનેઈ શકે? એવા ઘાતઇ 'વિરઠ 'નો 
જશુ. ૩૬. * છવન' સટટે પણુ સ'હાર કરતાં છેલ્લી ઘડીની 
૬ એકતા 'ને! ઉત્ફૂછુ આન'દ મેળવવાતો, એ કેમ 
નિશ્રમ ન કરે ? -રસાતલ જતા સૂર્ય તરક્‌ એક છેલ્લી દીધ દણિ 
નાંખતાં તેઆ એક બીજાને વળગીને “ નયન મીચી ' ૬ઇ ગહનમાં 
ઉતરી પડે છે-કવિની કલ્પતાને “ કાલતો પ્રવાઠ ' સ્ત'જિત થયો 
લાગે છે. ( ગહનન્મૃત્યુની ખીણુ ) ક 
૧૬. [ પાછું નેતાં* થી છેલ્લે સુધી. પ્રથમ આ કાબ્યની 
છેહ્લો પંક્તિ “ કયહિં જ ચેતન એક દિસે નહીં ! ' એ પ્રમાણે હતી.] 
(જવત્વેગ.) કવિતાદેવીએ કરેલાં દિવ્ય લોચનયી કવિને જાદો 
₹ આજ્રાસ થાય છે. મનવાંછિત ચિત્તદ્ારક રસતેજપૂણુી એક 
નવીન “દુનિયાં'માં અ ” સ્તેઠળાલ ચક્રવાક મિચુન '' પૂણું આવે- 
'ઝથી દાખલ થઈ જવું છોય એમ તેને ઘડીભર જણાય છે. પણુ 
« કલ્પ ! દૌર :010% ૦010106 લૌ ઇ 80 ૪1, &8 ૦ 
15 ડિપાલ્વે £૦ વબ, વેંલ્ત્લંરાછુ છેદ. ” ( 11વેટ કિલિવિધ્ક” 
0તેલ ૬૦ ત પછાઇટુ કલ, ) કવિતા દેવીતો હાથ ન્યાં મસ્તક 
ઉપરથી ખસી નય છે, આંખા બ'ધ કરીને ન્યાં પાછી ઉઘાડે છે, 
ત્યાં તૈતી ખાત્રી થાય છે કે એ દેખાવ તો ફકત એક ઇદ્રનલ હહું.-- 
છેલ્લી બે લીટીઓએથી આ કાવ્ય માત્ર હૃંદયજન્ય ( 2000 811]૯૦- 
પંષ્ટ 0૦૯૪, 10૦૯1ત% ૦ દલ પલાસ, “ સ્વાતુભવરસિક 
ઝવિતા ” એ નામ આ સ્થળે યોગ્ય ન લાગવાથી નવા શખ્દ વાપરવો 
પડયો છે. ) કવિતાના કરતાં ચડતી પ'ક્તિનું' બને છે. 
સેહેની. 


ત5--4૫સ૬” /જેશસજુ ચાત સ્ટ ૧ક્તિ પતે" છે. કે 
પક્તિ પૂર્વાલાપમા 


[૧૯૬] ્વાડાંપ 


કષહિ' અથૅતન એક દીસે નહીં1 


એપ્રમાણે છે, તેમૌઓઆ આખા શ્વોકતું હાર્દ ફરી નય છે, પ્રથમતો 
અય પણુ જરા અસ્કુટ છે પણ તે આ પ્રમાણે થાય, 


અવર કાંઈક એ શોકમાં ચકવાક પોતાતી સહચરીને આ વફ 
દઃ#ખમાંધી બચવાતે જે એક જ ઉપાય તેને શક્ય લાત્રે છે તે ખતાવે છે, 
તે એ કે આંખો સીંચી પડવા સાંડીએ અતે એ રીતે આ વિરહ અને આ 
વિરહદગ્ધ જીવન બન્નેના અ'ત આણીએ. તે પછીની ફૃટડોએને અય 
એવે! થાય કે એ ₹પતી એ નિથય ઝેમાણે પડવા માંડે છે. 


આંખો મીંચીને પડતાં હતાં ત્યાં ' પાછુ' સરતા, ફરી વાર આંષ 
ફઘાડતા, એ દ્રેજયુગલને જદો જ ભાસ યાય છે. તેમને સૂય જેડુ' ક 
ઊડ ઉડુ' દેખાય છે અને તે પ્રકાશદર નથી ધન્યતાના ઉદ્શારે કાદયું 
કાઢતુ' પક્ષીનેડું વેગયો નીચે ભતરી પડે છે. 

જેમ જેમ # એ પ્રકાશ? અર્થાત્‌ આગલા ક્લોકમાં જેનો ભાસ, 
આભાસ થયો છે તે પ્રકાશ વધતો ન્ય છે તેમ તેમ તે પ્રકાશ નેવાર જ 
પક્ષીઓતા પતનનો વેગ વધતો જય છે, પક્ષીએ પડી રહે છે, પ્રેમની 
ખાતર જે છેલ્લામાં છૈલ્લ્' કરી રાકાય તે કરી લે છે અને પરિણામે એ 
નિ:સીમ અવકારા એવો સે એવા અચેતન-જીવહીત-હુદયછીન-ચૅતતણીત 
જણાય છે. જે “ એશે* ?, જે ઈશ્વર્સત્તાર્માં, જવતાં પ્રણુયસુખ નહે, 
તે એશ્રપે' મુવા પછી પણુ નિશ્રેતત અવકાશ જ હેય છે. અર્થાત્‌ ધેમ 
જેવા ઉચ્ચતમ ભાવને માટે આ છવતયાજનામાં કફ" ફળ કે સ્યિલિ 
નિર્ણ્‌(ત થયેલ નથી, જે દયાળુ અને પ્રેમી ઈશ્વર આપણે માનીએ છીશે 
તે છે જ નહિ. 

અને કાવ્ય લખતી વખતે તો કવિતે આ જ અભિપ્રાય હતે!. તે 
સમયના એક પત્રમાં આ કાવ્ય વિશે તેઓ લખે ,જેઃ-- 

છુ' ન્યાથી કે દયાળુ કોઇ અધિષ્ઠાતા છે, એમ માનતે। જ નધી, 
પ્રણુષમાં જ સુખ હુ" સમજ” છુજ, અને તતે આ જગતર્મા સુખી કરતાં હુ:ખી 
વધાર કર્‌ છે,?' તા. ૩-૩-૩૮૯૦ તે! પત્ર. કાન્તમાલા પૂ, 2૨3. 


હિપ્પણ [સ્લ્ડુ 





હવે આ છેલ્લી પ'ક્તિ ફરતાં એવો અથર લેવો! સોઇએ કે એ પક્િધુગ* 
લને પડવા માંડયા પછી કોઇ ન્તૃદેદ જ શાસ, કોઇ તવા જ સત્યની 
માખી થાય છે, તેમને સૂર્ય જેડુ' કાઇ દેખાય છ, અને પડતાં પડતાં 
તેમના જીવનની એ છેલ્લી ક્ષણા ધત્મ બતે છે. 

એ પ્રકારા વધતે।, 'વસ્તુત; બધતે। નમ છે અતે પક્ષીઓ વધાંર વેગથી 
તે તરફ નય છે, અને આ પક્ષિયુગલે પ્રેમની ખાતર છવનભેોગ આપ્યા 
તપી નિવરધિ યેતનમમય અવકાશતુ' તેમને દરત યાય છે, સવ 
ચેતતમમ દખાય છે. કર્તાતી ઈમ્વર સ'ભ'ધી માન્યતા ખદ્લાતાં તેમણે 
કાવ્યમાં પોતાનુ' ખદલાયેક્ષુ' ' મન્તવ્ય વ્યક્ત કચયુ'' છે, જેમ કોઈ કુરાલ 
ચિતાયા પંછીઓના એકાદ બે સ્પર'થી જ, એક માણુસતા જવાનીના 
ચિત્રને ત્તેતા ઘડપણુવુ' ચિત્ર ખનાવી દે તેમ અર્હી પણ કવિએ એક જ 
પ'ક્તિતા ફેર્ફારષી-અરે' એક જ અક્ષરના ફેરફારયૌ, ઉત્તર વચતુ' મ તવ્ય 
પૂવવયના કાવ્યમાં મૂદી દીધુ છે, એમાં કૌરાલ તો ધણુ” છે પણુ કહેવુ” 
જનેઇએ કૈ ત્વૂતો પાઠ સમમ કાવ્યમાં જેટલો સુસગત સુશ્લિષ હતો તેટલા 
નપ નથી, કાવ્યની સમગ્રતા કઈક ખ'ડિત થાય છે. 

ક 


પૂ. 8છ. દેવયાની ી 


કર્તાએ આખુ કાવ્ય તણુ ખંડમાં -લખવાની થોજના કરેલી, 
અહીં પ્રસિદ્ધ થયેલો બાગ તેનો પ્રયમ ખડ છે. બીન્તે અંડ 
અધૂરો લખાયેલો! પણુ ગુમ થયો !છે અને તે કેંઠ! 'સુધી હાથ 
આવ્યે! નથી, તેમ કર્તા 'તે સ'ભ્રારીને લખી પણુ શકયા નથી. 
ત્રીને ખ'ડ લખાયે! જ નથી. 

લ'બાવેલા': રાકેડ્જાણે કે, ઉત્ગ્રેક્ષાવાચક, દેવમાનીના સ્વરો 
જ જણે કે નાંનાં નાનાં શરીરો! ધારણુ કરીને કચતે શોધવા નીઠળી 
પડા છે અને એમ 'કરતા “ શશીની નિરામાં ' વિવિધ રતિ રેલે છે. 
“શશીની નિશા? એટલે ' ચાંદની રાત, ' 

દિવ્ય પ્રા કોઇ સુદર દશ્ય જેયુ* હોય ફે કઇ સુ'દર 


[૧૯૮] પૂર્વાહ્યાપ 


સાભળ્યુ' હોય તો સ્વજનને એ સૌ'દયના સહભાગી ટરવાતી 
વાંછના મતુષ્ય માત્રને સ્વાભાવિક છે, બાલકમાં તે વિરેોવ દેખાય 
છે; અને દેવયાની હછી સ્વભાવસરલા બાલક જ દતી. 


તરે જે? શોધવા માટે ફરતી બાલક દેવયાનીનું ઘણું જ 
રમ્ય અને મતે।હર્‌ ચિત્ર છે. 





“ ભ્રમણે જ્યાં અટકતો, 
શર્શાક પ્રેક્ષીતે, સુભગ મણિ સેચે ઝબકતો. 
--અને દેવયાનીના ભ્રમણુ દરમિયાન એ સેથે ઝખકતો 

સુભ્રગમશિ ચ"દ્રને-ચજ્રના સદા નૂતન સૌ'દપતી અનત મોદકતાતે 
જેઇને, ક્ષણુ અટક્યો, આ ' અટકતો ' શખ્દ અતિશયોક્તિ 
તરીકે ગણુવાનો નથી. ત્કમે કલ્પના કરી શક્ક કે મણિ થોડી 
ક્ષણુ ખરે જ થ'ભી જય, જે કે દેવયાતી ખધે વખત મિ 
જોય તયાપિ., 

એ હોક બીજ વાર આવે છે ત્યાં [ પૂ. ૪1 ] તે માત 
પુનરક્તિ નથી, “ અટકતા ' પછીનું અલ્પવિરામ કહાડી નાખો, 
“ ગ્રેક્ષીને' પછીતું કહાડી નાખો, ” શશાંક ' પછી એક નું 
અલ્પવિરામ જ રાખો, અતે અથ કરો. એ સુદર ચન્દ્ર પણુ 
પાતાના ભ્રમહુમાં મણિતો ભભૂકતા ઝબકાર જેતાં થ'ભી રહે છે. 


બધા વિવેચકો સ્ષ્ટા છે, અને ત્હમને જે અર્થ: ઉત્તમ લાગે 
ત્તે લેવાતો દક છે, પણુ બધા સરાએ વિવેચકો પણુ છે, અને 
સહેવા રજ લઉ છુ જે મ્હારી કલાનો મ્હારા અથ મ્હારી પક્તિ* 
ખાતો સુ'દરમાં સુદર અથ છે.” કાન્તતો તા, ૧૬-૧૦-૯૦નો 


9 પૂર્વાલાપમોં અ પક્તિઓ, બતે જગોએ, 'ન્યોત્સ્તાણ્રમણુ પછી 
મ્રાત એક જ અ*્પવિરામ્ર સાધે છપાપેથી છે અને એ હેતુપૂવ'ક ઇરો 


રિપ્પણ [દલ 





પત્ર. કઢાન્‍્તમાલા પૃ. ૩૨૬-૨૭, 


રૃ. ૩૮૦ થડ મીઠો” : માતસ્થિઃ--પવન. «યાં તરલ અબકશ્રેણિ 
છે ત્યાં તેની સાચે કીડા કરતો રહે છે. વ્યજત કરીને-વાથુ 
હાળીને-એવી રીતે ઔ તરફ આદરમત્કાર બતાવીને, પોતાનું 
આભિજરમ-ખાનદાની બતાવે છે. અને રસિકોતો અગ્રણી એટલે 
મુખ્ય એવો રાક્ષિણાત્ય વાયુ [ નાયિકાના ] પગને નૃત્યમાં પ્રેરે છે, 
વસ'તમાં દક્ષિણુને! ઠંડા વાયુ વાય છે તેને દાક્ષિણાત્ય કલ્રો છે. 
દાક્ષિણાત્મતો ખીજ અથ-ઓ તરક સન્માન દેખાડનાર“તાગરિક, 
સભ્ય, પણુ અહીં શ્લેષયી લાગુ પડે છે--દેવયાનીને તેણે બ્યજન કયું છે! 

જેવી તરગ: સ્રોના નૃત્યને લાસ્ય કહે છે. એ લાસ્ય રમ- 
શૂીય હતુ" પણુ સુગ્ધ દેવયાતી પોતાનું” સૌન્દર્ય ન્નણુતી નહેતી 
તેમી તે અજ્ઞાત રમણીય હોઈ તિશેષ સુ'દર હતુ, 


રાહિણીપતિઃ્ચન્દ્ર, રસ્મિઓઃ-કિરશે.. તુહિનાચલ-હિમાલમય. 


શેભીતા શ!” $ આવાં, ગ્રૌઢ સુંદર ભાષામાં લખાયેલાં પુરષનાં 
વણુનોા આપણુ! કાભ્યમાં ખડ વિરલ ,છે. છેલ્લી પ'ક્તિઃ--તે 
પાતાના રવચ્છ હાસ્યથી ન્યેોત્સ્નાને પણુ વધારે વિશદ કરે છે. 


પૂ. ૩૯. હવે તે? : હવે તે! ગુસ્કન્ય ઢચની નિકટ આ 
અઆવી-આવી પછેચી. તેણું કચતી જ્યાનાવસ્થાતે, પોતાની 
ઉત્સુકતાના વેગમાં, “જનણી નહિ, અથવા ન્નણ્યા છતાં તેના તરક 
પ્માન ન શ્યાપ્યું, અને કચને પૂછયુ' “તું શું નિઠઠાળે છે ?” એ પૂછતાં 
૬ પૉતાના હર્ષાવેગમાં પેદતાને અતુનૂળ જ કચ નિહાળે છે એમ 
એમ ઘારી એજ પાઠ આ આવૃત્તિમાં કાયમ રાખ્યો છે, આ પાઠમાં 
પણુ કર્તા પ્રમાણે બન્ને અર્થો થઈ ચકે પણુ બીને અથ અમને વધારે 
સુસ'ગત લાગે છે-આ પાઠડતે અને ર્સદષ્ટિએપણુ , [ 


દિનની ડઝ -કકડડઞહાકામ 


તક કરી લઇતે કહે છે “ હા, અતે તુ* પણુ ચત્દ્રે જ ન્નેતા 
દો તા છું મારા આગમનને સળ સમજી' છું. ' પણું આટલુ કલા 
પછી તેતે સમળનય છે કે પોતે કરેલો તક ખોટા છે એટલે ભાવ 
ખદલાતાં પ્રથમ કહેલા વાકયનો “ નહીં ' શખ્દથી નિષેધ કરે છે. 
૬ અરેરે, આ તો નીચી નજરે અત્યારે મેઠો છે, આવા સુદર 
ગગનની પણુ અવગણુના કરે છે !' અતિત્વરાથી એક પછી 
એકઠ ખદલાતા ભાવોનું બે જ પ'કિતમાં થોડા જ શખ્દામાં આ 
ઘણુ અચ્છુ' ચિત્ર છે. 
પાડી નાખે” $ શૈલી, ઉપમા, ભાષા સ્વ અતિ પ્રૌઢ છે. 


સાશ*ક ભીરૂઃ કચ અને દેવયાનીની સ્થિતિતુ' અહીં ચિત્ર 
છે, પ્રયમ, “ હવે તો મેદાતે'* એ શ્લોકમાં, દેવયાની, દૂરથી મે 
બાજી ઝાડવાંની ખે હારો વચ્ચે કચને જીએ છે. આખા કાવ્યના 
ક્ષેડો ઉપરથી એમ નિષ્પન્ન થાય છે કે કચ તે વખતે કોઈ પથ્થર, 
ઉપર્‌ કે એવા કોઇ જરા ઊચે સ્થાને હૃદય તરક નજર કરીને 
- બેઠકો છે. દેવયાની ત્યાં આવી પ્રથમ પ્રશ્ન પૂછે છે અને કય 
ગગનસૌન્દય નતો નથી એમ જાણી તેતે! હાથ ઝાલી તે જેવાં 
વીનવે છે. કચ તેનો હાથ તરછોડી નાંખે છે. આ વખતે કથ 
પ્રાતાની બેઠકની અને પોતાના શરીરની ઊચાઇથી એટલે ઊંચો 
છે જ રેવયાનીના સુખ કરતાં તેનુ" સુખ ઊંચુ' હોમ. બૈ 
અનાદરથી ઉદાસ થયેલુ દેવયાનીનું' સુખ ધીમેથી જેવું કચ તર 
વળે છે તેવું જ, તે જ વખતે, તે, કચ હૃદય તર% નીચો ટિ 
કરી રલ્રો હતો તેની તીચી જતી નજરતે : મળે છે. 


જરા જેયું”: આ શ્લોકમાં દેવમાનીના દેન્મવું' વિશેષ 
મ્વર્ણન!છે., આમાં લન્જ શખ્દ આવે છે તે રુગારલન% એવો , 
અથ લઇ શકાય નઠિ. કતો દરેક-જગાગ ન્યાં નવા 'લાવનો 





વિષ્પણ રરી [ર] 


ઉદય વર્ણવવો1 હોમ છે ત્યાં, ભાવ અતે ભાષા ઉપરના , પોતાન! 
વિરલ પ્રભુત્વથી, તે ભાવના વિભ્ાવા,*કારણે। કમશઃ આપીને જ 
તે ભાવતો ઉદય સ્થિતિ ઉપચય વગેરે દર્શાવે છે, અહીં” શુ'ગારી 
લજ્જાનું" એક પણુ કારણુ નથી. શુ'ગાર જ્રાવની સ્થિતિ તો 
છેક કાવ્યના અત નજીક, ' શોભે જેવી” ' એ શ્લોકમાં યાય છે. 
આ ત્તા જેને સાધારણુ ભાષામાં લાજ, શરમ, ભૉંઠપ, કહીએ 
છીએ તેતું વષુન છે. ] 1 


રહી વેળા ચાડી--થોડીવાર રહીને, ચસ્કન્યાનું દૈન્ય ન્તેઇને 
એ ડરતો ડરતો, “સ'કાચપૂર્વ્ક પોતાની અવર્યાનો ખુલાસો 
કરવા કહે છે-- 

અવસ્થા ભેદનું* જાદી જીદી અવસ્યાઓતુ'. કોઇ અવસ્થા 
કરવો હોય કોઇ કેવી હોય તેનું” ભાન તને નથી. હે મુગ્ધે, બધા 
મહીં બાલભાવ જ હોય એમ રાં હુ' માને છે? ' 

પછીના શ્સોકોમાં તેનું દૈ્ય વધતુ' નટ નાય છે. 

જૂ. ૪૦, રોતી હોશે'ઃ નીચે સખે રડતી દરો એમ, રકા 
કરીને, કચે તતુ કટિ સાથે બાહ્‌ ધરીને, પોતે જે ઊંચી જગાએ 
ખેકે હતા ત્યાં, પોતાની કતે, દેવયાનીને ઊચી લીધી 


શાક્લ અશ્રુ? ઊચો જગાએ 'આવવાથી હવે દેવયાનીનાં 
રાકી રાખેલાં આંસુ પડયાં તે કચના ગાલને ભીંજવવા લાગ્યાં, 
આ આંસુ સાથે તેનુ દૈન્ય, વિમાનના અને અપમાનનો રોષ 
પણુ ખરી ગયો અને દેવયાની ચન્દ્રના જેવું અલ્પ હાસ્ય હસી, 


પૃ. ૪૧. ધરી દયા“: આમાં ખન્તેતી સ્થિતિ પાછી બદલાય 


છે, વહીતે આષ્ઠેથી* ઓષ્ડથી-અધરથી શર્‌ ડરીને આગળ જઇ 
વદન ઉપર. અહીંથી શુ'ગારના વિભ્રાવા અને અનુભાવે! શરૂ ચાય 


£૨૦૨] પૂર્વાહાષ 


છે. આ રીતે મુગ્ધાના સાત્ત્તનમાંથી શુંગાર્નો ઉદય થવા 
ખહુ ₹ સ્વાભાવિક અને સુ'દર્‌ છે. 
જૂ. ૪૨, ઉદ્ૂમાર 
ક ા દૃદ્િજ તારી સદ્ય મૃદુ દષ્ટિ જ મારી ૨૪, વેદનાને 
સદા એ ૬ષ્ટિ એવી જ રહેશો તા છવનની સર્વ ટ્વણૂને ફં 
કૃતાર્થ માનીશ. પ્રમત્તાવસ્યા “ પ્રિય અને પ્રિયા એકળીજામાં 
લીન થાય, એક ખીજામય થઈ જાય, જગતને વિસરી ય, એને 
જગત “ ગ્રમત્તાવસ્થા ” કહે છે. આયી ઉલટું ઉદૂગાર્માં કવિ 
પ્રિય અતે પ્રિયાના દ્બિન્દુને જ કુદરતી અવસ્યા ગણીને, પ્રેમી 
માણુસ ગ્રેમતે ભૂલી નય ને કોઈ કોઈ ક્ષણે જગત તર દ્ષ્ટિ 
નાખે, તેને પ્રમત્તાવસ્યાનો ક્ષણુ કહે છે. ” સંવત્સરી જ્યાખ્યાત* 
યુગધર્મ, ૪, ૨૭૪. 
જૃ. ૪૩, માનસ સર 

માનસ-મન, માનસ નામતુ' સરોવર છે એટલે મનતે જ 
માનસનું' રૂપક આપેલું છે. 

સ્થાનક ન મપ્યુ?# જલને સમાવાને માટે જગા ન મળી. 

પાછુ' ન વળ્યુ'ઃ તોફાન પાછું ન વળ્યુ', તેતુ' જર કમી ન થયું, 

રથલ સાથ ભળ્યું જલ અતે સ્થલ એક થઇ ગયાં, પાણીમી 
ખધુ” એકાકાર થઇ ગયુ. 

આખર ન કળ્યુ'$ આર્નું આખર-આખર પરિણામ શુ આવયો 
તે કળાતું, સમજતું નથી. 
જૂ. ૪૬. અક્ને આવાહન 

આ કાવ્યમાં પૃ, ૪% ઉપરના, નથી પાસે” એ શ્લોકનો પહેલી 


# 


ટિષ્પણ [૨૦૩] 





બે પ'ક્તિઓ પ્રો. ખલવ'તરાય ડાકોરના ' એક તેોડેલી ડાળ ' ની 
મ્રથમં ખે પંક્તિઓ ઉપરથી લોધેલી છે. એ પક્તિઓ નીચે 
મમાશુ છે 

નથી પાસે ક્રાઈ પદુ હૃદયને શાન્ત કરવા, : ] 

ચુમી અગ્ું છાતી સરસો ધર્રો પીયૂષ ભરવાઃ 

દ ભણુકાર્‌ પૃ ૯ 
જુઞોા સતરારી વ્યાખ્યાન. ચુગધમ* ૪, ર૭૮ 

પ. ૪૮. પ્રણુયમાં કાલક્ષેપ / 


પ્લીએક પ'ક્તિઓના અથ અસ્કુટ છે. 

ગ્રણુયમાં કાલક્ષેપ એટલે ગ્રણુય કરવામાં વિલબ કરવે। તે. 

નહીં આવે*-ગ્રણુયીતા હિતમાં પ્રણુપ કદી 'આડે આવતો 
નથી એમ દહેવું પડે તેં, પ્રિયતમ સખે? લાયક ન ગણુ(ય, તો 
પણુ તને શું આ વાત ખોટી લાગે છે ( તારા તરફ દયાક-સ્તેઠ 
રાખનાર મારા તરફ શુ તુ' નિદ્ય થઇશ ? તુ* વિચાર ઝરી નને, 
વિચાર કરીચ તતા તારા અતુભવમાં મારા કહેલા સત્યનો નવો 
અ'કુર તુ' ત્નેઇશ. ૧ 

વિચારે કે": શ્રી કરણા!શ'કરની પ્રતમાં બીજ પ'ક્તિમાં વચમાં 
વિરામચિન્ડ નથી. એ પાઠથી અય' સગમ થાય છે. 

અથ--વિચાર કરવાથી અથવા ક્ષણુ પણુ મોડુ" થવાથી ૫છ 
વળશે નહિ-અર્ય" સરસ નહિ, મેમ મળસે નહિ. એ તો ન્યારે 

* “દયા? રાખ્હ કાન્ત ઘણીવાર પેમતા અમ્મા વશપરૃતા જણાય છે, 
કદાચ અ'મેજી શખ્હ્ €&દ11%ના બન્ને અર્થો-ખાસ કરીતે બાઈબલની 
ભ્રાષાર્માં-પાય છે એ ઉપરથી એવો અર્થ કરવા હરક સરખાવે “ પંરિપૂણુ* 
ટુથારસ * વત્સલરનાં નચને1. પૃ. ૭૬. આવી જરીતે વાત્સલ્ય શખ્હ પણુ 
પ્રેમના અથમાં વાપરતા જણાય છે, * 





[૨૦૪] પૂ્વાલપપ 


મળે છે ત્યારે પણુ સમય વહી જતાં મળી શકતો નથી, રસ 
વર્સતે! હોય યારે જ સ્નાન કરી લેવું નેઇએ. શુ' હજ તતેં 
ખદુ વહેલુ છે એમ લાગે છે ? નહિ નહિ, એવે! વિચાર દૈયે 
ધરીને વિલ'બ કરવે! ન જેઇએ. 


નથી તારૂ? વિલ'બ નહિ કરવો! ન્નેઇએ કારણુ કે આ રસની 
વર્ષા કાંઇ તારી નથી, તારી સત્તાની નથી, એ તે! કુદરતી રચના 
છે, કુદરતથી “૮ એ બ'ધાય છે અને કુદરતથી જ પે1તાની મેળે 
તૂટી નય છે. માટે નયારે મળે હારે જ તેતે! લાભ લઈ તેજે 
ભેઇએ, જયા કાલક્ષેપ કરવો ન નેઇએ. એજ વાત બીળ 
રૂપકથી કહે છે. નતભોમ'ડળનું જે સગીત થુતિ પર પડયું છે 
તેને સાંભળવા અતુકૂલ સમય મેળવવાનો રાહ ન ને, એ સંગીત 
ધણું વિરલ છે કારણુ કે ઘશે લાંમે અ'તરેથો આવે છે. 


સુધાનાં સત્તાતુ”ઃ ગ્રેમ, સુધાનાં સત્ત્વોતું' મધુર મધુ કહયું 
હોય તેવા છે તે કાતે ન ગમે ? એવા પ્રેમ તર% સ્વાભાવિક 
રીતે જ ગ્રેરાતું દેદ્ય, કાલક્ષેપના વિચારથી, તુ 'હઠપૂવક શા 
માટે દમે છે ? એમ દમવાતું કશું કારણુ નથી. હવે તો પ્રેમ* 
પક્ષીને ઉગિત સ્થાને જવા માટે તારા હૃદ્યપિ'જરને ઉધાડું 
કરી રે 8% જેયી તે ઘેલુ' બની પોતાને અનુકૂળ પ્રેમરૂપી કુસુમ- 
૨માં આળોટી મૂછિત ખને. 


જૃ. ૪૯. રૃતિને પ્રાર્થના 
આ કાવ્ય સ'ન'ધી પ્રો. ડાકોર કહે છેઃ 


* આજ સાલ [૧૮૯૦] માં રર મી અકટાબરે વડાદરેથો 
ટપાલમાં નાંખેલી રતિતે પ્રાર્થ્ના મ્હને ૨૩ મીની ર્હવારે 
સુ'બઇમાં મળી. આના મૂલ કાગળમાં મથાળે ઇંગ્રેજમાં 





ટિપ્પણનઈ“ [શન્‍્પ] 


1૦! ] જ ડી 

તદા, દ ઉં૦્તેવેટ્ડક ૦ લાવે” 
એટલું વધારે છે ” યુગધર્મ ૪,૨૭૭ , 

રસમય બન્યો”: તે' કીડા પ્રદસિંત કરવાથી ટ રસમય ખન્યે!. 
અને સ્પરેજ સપરો મને પ્રેમવર કર્વાતે તે* સગવ* પ્રયત્નો , કર્યા. 
તારાં નવલ ભધુરાં ઠાસ્યોથી માર્ર, હૃદય દ્રવી જઈ તારે શરણે. ગયુ 
છે. ત્તા છે રતિદેવી ! હવે બસ થયુ", હવે ખચાવ; ઘવે. 
વધારે ગ્રયલ્તા કરવાની જરૂર નથી. 

મૃદુ મદભ્ર્યા”: “* નયન નમ્રણાં' એ ખે લીટી, રા, ર. 
ભાઈ લાભશ'કર પ્રભુરામ ભર, આ [પહેલાં પત્ની] નર્મદાનું" સૂચન 
કરે છે, એમ જણાવે છે. એતી આગલી લીટીમાં “ વિરલ કચથી ' 
એટલે “છા તાળ એવો અર્થ નથી; બધાં ગાત્ર આચ્છાદી શકાય 
એટલા બધા અતે એવા લાંબા વાળ, જે કોઈકને જ હોય છે, 
ગવા અય છે; અને નમદાના વાળ હતા પણુ એવા. '' ' 

યુગધર્મ ૪, ર૭૯. 

આ '*વિરલ' જેવો! જ અવળો ગ્રષોાગ *પ્રમત્તાવરથા ' 
શખ્દતો આપણુ આગળ * ઉદ્ગાર ' ( પૃ. ૪૨ )માં નઈ ગયા. 

કાવ્યમાં ખે જુદા વિચારો રસરૂપ થઈ એકત્વ કેમ પામે છે 
તતો આ થોગ્ય દાખલ્ષો છે. કાવ્યનો મુખ્ય ભાવ મિત્ર તરકનતો 
રતેહ છે. એ સ્તેઠુ અને પત્તી તરફનો સ્તેઠ વસ્તુતાએ ભિન્ન 
છે, પણુ પ્રસંગ મળતાં, કવિ એ બને સ્નેહના એક જ અભિન્ન 
ર્સબિન્દુ આગળ સરી «તય છે અને મૈત્રીની દેવીનુ' મૂત્ત સ્વરૂપ 
પ્ાતાની લેદ્યેશ્વરીની મૂત્તિને અનુસરી વષુંવે છે. 


* અર્થાત્‌ ' સૈત્ીની દેવી રતિને #. 


[૨૦૬] ચૂર્લાલાય 


અધિક સુખના“: આજે વધારે સુખપ્રદ કામ ઉપર્‌ તારા 
નિયોગ, તારી નિમણુક થાય છે. માટે હૈ કાન્તે!* પ્રવાસે જવા 
માટે જરા પાંખા પહોળી કરવી જોઇએ. સ્ઠવાર ન પડી ગઈ 
હેય અને દજી તારા દેખાતા હોય એ સમયે તારે વેગથો વિમેહ- 
મયી જઈ પહોંચવું. 

« ₹ તિમો!ડમમી' શખ્દ મુંબાઇતે માટે વાપયો છે. અંગાલાલ- 
ભાઇ મુ'બાપ્ને મોહમયી કહેતા. ” યુગધર્મ ૪. ૨૭૭. 

નિજ સદનમાં” : મિત્રને એટલે કર્તાના મિત્ર, પ્રો. બળવ'તરાય 
કાષ્રારે. “ સમાગમ ચિત્ર ' એ રાખ્દો અમે ખેયે થોડા વખ્ત 
ઉપર્‌ સાથે પડાવેલી છખીને માટે છે.” આ થુપ કાન્તમાલામાં 
[પિ. ૩૨૫ સાપે] છે. પ્રદર પણુ” અન્વય--આજે જે અ'તતો શર્ષાત્‌ 
છેલ્લા એક જ મહર વીતે તેજ પ્રહર, હે પ્રિયે ! ત્હારા બલવતતો 
જનનદિન પણુ છે. તા. ર૩મી અકરાબરની વહેલી સવાર ઝમે 
ગ્રા. બલવ'તરાયના જન્મને! સમય, તેતે અદી તા. રરમીતે! છેલ્લો 
પ્રહર કહેલો છે, જે કે ખરી રીતે તા. ૨૨મી રાતતા ૧૨ વાગે 
પૂરી ચાય. 

ર્ુરિત કરજે”: સખી! આવુ સ્વપ્તુ' તું તે મિત્ર 
નિદ્રા કરતો હશે તેનામાં સ્કુરાવજે, કે જાણે, મિત્ર રાત્રે ધરવા 
નીકળ્યો હોય અને ત્યાં ત્વરિતિ--એકદમ, હર્ષ મિશ્રિત વિસ્મયે, 
ર્સાલ નવી વયની ખે ખાલાઓ( રિટ્રિ અને સિદ્ધિ )તે વિમલ 
કુસુમા વરસાવતી નિરખે, ર 

જૂ. ૫૦. લલિત નમને” : એ ખે બાલાઓ સહેદને “ આયુષ્માન્‌' 
થવા વરદાન આપે; મીઠો ક'ચો “ જય જય 'નાં વચને! કહે; અતે 
અભિનય વડે અગોની અદ્ભુત સુામલતા છતી ( વ્યક્ત ) કરીને, 
આકાશના તારા જેવાં પ્રકાશર્તા જલધિર્ના જલર્માં * પડીને લેપ 


ટિપ્પલ્‌ [૨૦૭] 


થઈ જાય. આ “ કરપના હિ'દુ અને શ્રીક વિચારોનુ' રમ્ય સ'મિ- 
થુ છે, ' થુગધર્મ ૪, ૨૭૭. 

સ્વન મધુરતા“ ઉપરના સ્વપ્સ્‍ના સુખની અસર્‌ જતી રહે 
એમ નહિ--એક્દમ ગઆધાત લાગે એમ નહિ--પણુ ધીમેથી, મધુર 
ક્રમળતાથી, જગાડવા કહે છે. તે મધુરતાને કવિ વાધ બ'ધ પડતાં 
તેનો મધુર રણુકારો ચાલે તેની અતે સુગન્ધી દ્રવ્ય દૂર જતાં તેની 
જે મધુરતા સવ અ'ગમાં વ્યાપી જાય તેની સાથે સરખાવે છે, 

રવિકિર્ણુને"ઃ ઉત્તરાર્ધ-સૃષ્ટિમાં વિજયના જેવે! મહોત્સવ 
દર્સાવોતે મિત્રની ઠષ'પ્રકાસિત દષ્ટિમાં પ્રણુયને--સામાન્યરૂપે અથવા 
કવિ મારેતા અથવા કવિના પોતતાતા--ઠરતો નેજે. 


નજર જ”; તેવામાં ન્તે બલવ'તનો નજર કવિની પ્રતિમા (છબી) 
ભ્રણી પડે તે! તારે કવિતી પ્રતિમાના નયનોની પ્રભા તરત બદ- 
લાવી નાખવી. અને એવુ' દેખાડવુ" કે જણે કવિતુ' સુખ હમણાં 
# સામે આવીને મિત્રતે અભિનન્દન આપશે, અને એમ દેખાડીશ 
સારે, મારી છબીનાં નયનની એ પ્રભામા પ્રકટિત યતા સ્તેડતે એ 
સ્નેહી સખા પણુ અભિનન્દન આપશે એ તું જેઇશ, 

ર્તિર્સ બધે”ઃ કાવ્યના પ્રારંભમાં સ્પષ્ટ છે કે રતિ પોતે 
કવિતે રસમય ઠરવા પ્રયત્ન કરે છે તો તેતે પાછાં આવવાને અને 
કયારે કયારે કરી મળવાને વીનવણી કરવાની જરૂર નથી એમ 
રકા થાય, પણુ સ્નેઠ ગગે તેવા પૂણુ હોય છતાં તે અધીરા 
જ હોય છે અને સ્તેડી મુસાક્રીએ «તુ' હેય તેને પાછાં આવ- 
વાનું કહેવુ" એ સ્વાભાવિક છે એ રીતે છેલ્લી ઉક્તિયોતુ' સમર્થન 
થઇ શકે. 
પૃ. પ૨. પ્રમાદી નાવિક 

કાવ્યતુ મૂલ નામ “ નિરાશ નાવિક ' હતુ. 





[૨૦૮] પૂર્વાકાપ 


પતિએ ભવસાગરમાં સાથે ચાલનાર સહચરીને પોતાના પ્રમાધ્થી 
ખોઈ તે્તું આ કાવ્ય છે. પતિને સાગરને પ્રમાદી તાવિક એટલ! 
માટે કલા છે. 


સુધાધવલ અ'તથી, ચાંદની રાતની ક્ષિતિજયી. ચાંદની રહે 
ઘણી વાર ક્ષિતિજમાં વિધુત્તા ઝભકારા થતા હોય તેવુ' દેખાય 
. છે, અતે વળી દરિયાનું દશ્ય છે એટલે દૂરના પાણી ઉપર 
. પ્રકાશ એવો દેખાયુ એ ર્વાભ્રાવિક છે. 
ી ગણી ઉભષ અર્થ સ્વ" ભટકયાં મહાસાગરેઃ અમે મે એક- 
બીજાને સર્વ અ છીએ એમ ગણીને; અમારા સહચારમાં જે 
અમારી સર્વોર્થાસિદ્ધિ છે એમ માનીને. 
જતાં નિકટ”: અમારી સક્રમાં બ'દરો નજીક જઈ ચડતાં, 
અમે તેતે જેતાં જેતા “આ બદર સુખતાવ ( [)605002 
0૦૩8)તે શુ* સમજે !” એમ કડી દલેસાંથો વહો જહાં, 
બ'દરોતે વટીતે ચાલ્યાં જતાં. અમાર્‌' નાવ વેપાર કે સરત કે 
લડાઈ માટે ન ઘતુ' માત્ર સુખની ,સધૂર માટે હતુ', તેતે આ 
બદર! સાધે શી લેવા દેવા હોય ! 


પૃ. પર્‌. હતાં સજલ નેત્ર એ : મુજ ભરેલ નિદ્રાલસેઃ તેનાં 
નૈત્રોમાં આંસુ ઠુતાં અતે મારાં નૈત્રો નિદ્દા અતે આળસમી 
ભરેલાં હતાં, 

કરાલ રજની“ પ્રમાદી નાવિક પ્રમાદના પશ્ચાત્તાપમાં અતે 
પ્રિયાવિષોગના આધાતથી દરિયામાં પડતુ' મૂદી છીવનતો અતત 
શમાશે છે. 
પૃ, પ૩. વિધુર કુરગ 

શશી નિરખતોજ શશીને જેઉ ષ્ઠુ' અને ગગનના ગપ્યમાં 


9 


રિષ્પણ [૨૦] 





ઊંડી દગ કરી, તે સુદૂર ૬ગથી કુટુ'પરત તારલાઓ પાછા ન્નેઉ” 
છુ'. કુટુ'બરત તારલાઃ કવિ પોતાના વૈધુ્યથી, તારાનાં ઝૂમખાંમાં 
કુઢુઃખભાવ “આારેપે છે. 
વરિયા“: “ શાવ, તે મણિશ*કર અને આ [ પહેલી પત્ની ] 
નર્મદાતો પુત્ર મરાણુલાલ. ' યુગધમ ૪, ૨૭૯. 
હતી કક્નિ% વિધુર કુરંગે પત્તી જતાં બાલમષ્ૃગતી સ'ભાળ 
લેવા માટે શીંગડા વડે જરા જમીન સુંવાળી કરી હતી અને 
શયન પાસેના કાંકરા જિષામ્રયો લઇતે દૂર્‌ ડર્યા હતા. આસ- 
પાસની ઊડતી ધૂળ તો ખરતાં ત્માંસુપધી # શમી ,ગઇ છતી, પણુ 
તેનાથી ઠરી થવી જેઇએ તે થતી નહોતી ડારણુ કે તેની ઠંડી 
ઉષ્ણુ નિઃશ્વાસ હરી લેતો હતે. 
જૂ, પપ, વિપ્રયોગ 
સરખાવો કલાપીતુ' “ એકલો ૬ ' 
પ્રથમ આ કાવ્ય ખે જ ટડીનુ' ઘતુ':-- 
આમ્રાશે એતી એ તારાઃ 
એની એ ન્યોત્સ્નાની ધારાઃ 
તરણું નિશા એતી એઃ-દારા 
કર્યા છે એની એ? 
એ તો હાવાં નહિ નેવાનીઃ 
અઆંખલડીએ નહિ લ્હોવાતીઃ 
અત સુધી મ્ડાર રવાની 
દારા એની એ. 
પછીથી કર્તાએ સ્વીકારેલા નવા ધમમાં તેમતે આ નિર્વધિ 
1વષાગતો 1નેરાશાતે બદ્લ સ્વર્ગમાં મળવાતા આરા થાય છે 
પૂ. ૧૪ 


શમ: કડ 


અને તેથી, જેમ “ ચકવાક મિથુન ' માં નવી ભાવના ગ્રમાણે 
તમશુ કાવ્યમાં ફેરક્રાર કયો તેમ અહીં પણુ કયો. આ સધી 
ગ્રો. ઠોકર કહે છેઃ- 

“જાણુ કહેશે કે આ ફ્ેરદ્રારાથી કવિતા નથી બગડી?' 

યુગધર્મ ૪, ર૪૪. 

અને અલમત પાઠ બદલાતાં રસ બદલાઇ નય છે ત્મતે નવે રસ 
જૂના જેવો સઘન ત્તા નથી જ. 
જૂ. ૫૨. સત્ત મયૃર 

મારી કીસ્તીના સમયનો, તે પછી લખાયેલો, ૧૮૯૦ અકે 
બરના બુદ્ધિપ્રકાશમાં પ્રસિદ્ધ થઈ. 
જૃ. ૫૮. સુગ્ધાને સ'ખોધન 

છે્રી કડીઃ ચાલ જે ચહીયેન્ચાલે આપણે સ્તેઠ કરીએ. 
જૃ. પહ. અજ્ઞાન સખા ગ્રતિ 

કાન્તને ઉદ્દેશીને લખેલું જન શણ પ્રસિ કાવ્ય કલાપીએ ક્ાત્તતે 
્રોક્લેલું (જુઓ થી કલાપીનો કેકારવ પૃ. ૬૮૪ સદર કાદર 
ઉપરની થી સાગરની નોંધ. ) કાન્તનું આ કાવ્ય તેના ઉત્તર રૈપે 
છે ( થી મુનિકૃમાર સ'પાદ્તિ “ કલાપીના પત્રા ' પ. ૧$ ). ક 
કાવ્યતો ફરી ઉલ્લેખ કાન્તમાલા પૃ. ૩૪૫ મે પત્ર 2૯ માં છેઃ 

અથષ ખરાબર સ્કુટ નથી. કર્તાની ધાર્મિક માન્યતામોતે 
અપમાં ઉલ્લેખ છે એટલુ સ્પછ્ છે. 

મૂતન લશા પ્રત્તિ કાવ્યર્માં કલાપીએ પોતા વિરે જે લધુવ 
ષાતાની અવન્ઞા બતાવેલી તેને માટે કહે છે કે આવી લઘુતા તા' 
શખ્દોમાં ધટતી નથી. એવી લઘુતા એ માયાની જડતા ૬ 
તારું હદય પણુ કેમ આવી ભૂલ કરે છે? તારી આર્યા ઝમ 


ન્પ્પઝુઃ2:2:  . . .. .* [૧૨૨] 


[ ડગી જાય છે ? પ્રણુયરસની થાહ્ધી સ્થિતિ કેમ વિસ્મરે છે # 

આત્માને એ રસ એટ્લે પ્રણ્યર્સ કદી કમી થતો નથી. 

આત્મા તો ચરાચરમાં રસમય થઇ પ્રગશ (છતો ) રૂપે વિલસે છે. 

આત્માના એ સ્વર્પતું સ્મર્ણુ કરજે, ચયને ઈશ્વર જે સકલમય છે, 

અથવા જે ધમ ઈલેરતું સકલમય સ્વરૂપ સમળનવે છે, અથવા જે 

ધમ સકલમ્‌ય ( વતાં₹૯ત&ા ) છે ત્યાં આવીને મને મળજે, 

પૃ. ૬૦ આશાગીત ટે 
આત્મામાં નવી સ્કૃરતી દિવ્ય આશાનું આ ગીત છે; ધર્મં ૫૨ 

દૃઢ આસ્યાયી જે ઉદ્ભવે છે તે આશાનું. 


અહા શા”: આશા ઊંચેથી નીચે આત્મા ઉપર સ્વરો વરસાવે 
છે અતે એ સ્વરમાં સ્નાન કર્યાયી બળલો આત્ત' આત્મા કેવો! ઠરે છે ! 


અરે શું” એક જ કડીમાં ખે વાર “ખરે” આવે તે સ'ભવિત 
નથી લાગતુ". પ્રે. ઠાકોર અરે-ખરે પાઠ વધારે સારે ગણે છે. 
(આપણી ૩વિતાસમૃદ્ધિ ૧લી આવૃત્તિ પૃ. ૧૨૭). 

રતેહના સ્વર્ગમાં અમે સાથે કૂરીશું એવો દિવિસ શું ખરેખર 
આવશે? અરે, આશા શુ' ત ખરે જ આમ કહે છે? સ્તેઠના 
સ્તગમાં એટલે સ્નેહર્તું સ્વર્ગ માનનાર નવા ધર્મમાં, સ્વીડનબોગે 
દર્શાવલ નવા કિશ્રન સ'પ્રદાયમાં. એ ધર્મ સ્વીકાર્યા પછી કવિની 
સો।ઢામાં મોટી ચિન્તા અને આર્ત્તિ એ ઠતી કે તેમનાં પત્ની એ 
ધર્મ સ્વીકારી શકતાં નહોતાં. અર્ડી એ ધર્મના સઠચારની ઉત્સુકતા 
અને આશા દર્ચાવેલી છે. 

અતે શું” : ધર્મનો સદચાર્‌ માત્ર ખસ નથી. આ નવીન 
ધર્મના સ્વીકારથી જે સઠન કરવુ* પડયુ* તેતો સ્વજનતે થયેલો! 
જખમ પણુ રૂઝાસે? એ જખમ પણુ શુદ્દ હૈયાનો હતો. એ 


[૨૧૨] _ _પૂર્કાલાપ 


જખમ પણુ સ્વજતનુ' આભિજાત્ય અને હૃદયનું કોમલત્વ બતાવે 
છે, જખમ રૂઝાઇને એ સ્વજન મારી સાઘે ચાલે તો તે! કટલી 
દયા થઈ ગણાય! 

નહીં પરવા“ અમતે કશી પણુ બંહિક ચીજની પરવા નથો. 
હે આશા! જે માત્ર તેતે, મારા નવા ધર્મમાં હછ આરમા નષી 
થઈ એવાં મારાં આત્મીય જતતે, સતોષ ( 88181001100 ), 
નવા ધર્મની ગ્રતીતિ થાય તો મારો ઉઠ્દાર થઈ જાય. અરે, તે જ 
સ્વજન પછી મારે! ઉદ્દાર કરે. 

નિઠાળુ' હા”: નવા ધર્મના સ્વીકાર પહેલાં યખીનો જે 
સમ્ય રસ દેખતો થતો તે જ જૂનો-અસલ રસ ઘડી પણુ દું 
નેઉ', તો આ દૈયુ* સુખયી ભવસાગર તરી જાય. 

મતે તવ હે આશાદરેવી ! મને તારા ગાનમાં મોદી આર્યા 
સદૈવ રહેલી છે. એ દિવ્ય રવર મને સાંભરે છે અતે સાંભરે 
છે ત્યારે મારા જીવનને ભરે છે. 


પૃ, ૬૧, અનામી નામ 


અચ અસ્કુટ છે. “ અનામી નામ' એ શખ્દા કદાચ જીસસ 
ક્રાઇસ્ટ કે સ્વીડનબોર્ગને ઉદ્દેશીને હોય. 

તને પણુ” : આખરે એટલે મૃત્યુ પછો. ખરં પ્રેમસુખ પહ 
પછી જ મળી શકે છે એવી તતે પણુ પ્રતીતિ છે. તો હું આં 
દુનિયામાં કોણ્ને પણુ સૌહાર્દસુખ કયાંથી આપી શકું $ 

અતે નયારે” : ખા સંસારમાં તો તારૂં નામ કોધતે કહેવું 
નથી પણુ જયારે રસીલા જીવનસાગરે વહેવાની ખાશા સિદ્ધ થરી 


ત્યારે વિશ્વને જ્હાલુ' તારૂં અનામી નામ સ્વગ'ના વીણાસુખે મ્રહિ 
ક્ષણુ લઇ શકાશે. 





હિપ્પણુ [૨૧3] 





ર્‌ પ. ૬૨. સુરાની પ્રીત 


સ્વરે તારા* : જે સ્વરે હાલ છું કાઢે છે તે મતે અવશ્ય 
મીઠા તો લાગે છે; પણુ હછ બીન્ન, અન્ય પ્રકારના-મારે નવીન 
જીવનપ*થ ઉન્નને એવા-સ્વરો મારો આત્મા તારી પાસે માગે છે. 


તને ચાહું”: આવા નવીન સ્વરની આશા રાખુ' છુ' એ ખરૂ" 
છતાં કાઈ પણુ બીછ વ્યક્તિના રવરેમાં મને સ'તાષ તો નથી જ. 


ની એ” ગમૅ તેવી અન્ય સ્મૃતિની લહરા તારા” માનસતટ 
પર્‌ આવી આવીને અથડાતી હોય પણુ એટલુ' તે! નિશ્ચિત છે ક 
જે સ્વરો હુ માગુ' છુ' તે તતે અનષણયા નથી જ. છું શુ”, માગુ 
છુ* તે તુ' પણુ જણે છે અને તેવું ભાન અન્ય રમૃતિઓમાં તને 
કદી લુમ નથી થતુ. “ સુજે તેવી ' એટલે “ ગમે તેવી,' “ ગમે તે”. 


સખી! ને” જે ઈલરની ઉપાસના ઠું કર્‌' છું ત્તેની નને 
પ્રાઈ પણુ ખાતી તુ' સાંભળે તા તારો આત્મા સુખેથી ભ્રમતો ભેદ 
છેડી દે. 

અતે એ બાનીનો પડઘે! છેવટે બહ્માડમાં ડફ્રેલાતાં આપણી 
પુરાની-પહેલાંની સાચી પ્રીત આ સ્વમ જેવા સ'સારમાંથી પાછી 
“ઝત ચાય. 
પૃ. ૬૩, રન્‍તની માગણી 

આત્માના ખરા નિવાસ તરક્‌ સત્યધ્મપથ જવાતે માટે સખી 
પાસે, સ્વજન પાસે, આત્મા રજા માગે છે. 


રન આ”: ઇસ એટલે આત્મા. ઘણા પ્રાચીન કાલથી ઠુ'સ 
એ આત્માનું પ્રતીક મતાતે! આવ્યો છે. હસ માનસનેઃ માનસ 


(ર૪  પૂર્વાવાપૃ 


શર્‌વરના દ'શને.# માનસ સરે।ાવર એ અહોં આત્માના સત્યધામનું” 
રૂપક છે. દસ સમય થયે પોતાના ખરા નિવાસ માનસસરે[વર 
તર્ક જય છે અને માટે રજા માગે છે. રતેહીથી જુર્ઘ પડતાં તો 
દુઃખ લાગે; રજ આપવા દિલ કયું કરે નહિ, પણુ આ રતેદની 
બ્યમ્રાઓ નસીબમાં માંડી હોય છે તે સૌતે સહેવી પડે છે. 


જવાતુ' ને“ જ્યારે બધાઓને એક દિવસ “ આત્માને તાં '- 
આત્માના ધામમાં જવાનું જ છે ત્યારે છૂટાં પડતાં થોડા સમય 
તો સ્થિરતા રાખવી જેઇએ, સ્વસ્થતા રાખવી જેઇએ. 
દા એ હ'સ તો માનસ સરોાવરે પણુ પોતાના સ્તેહીને 
અર્થાત્‌ તને સ'ભારશે પણુ તતે પણુ તેના સમાગમની તૃષા જેવી 


* આ વ્યુત્કમનુ' દૃષ્ટાન્ત છે, પ્રાચોન કવિઓના કાગ્યામાં શખ્દોતા 
આવા હલટા ક્રમોના ઘણા દાખલા આવે છે, નરસિ'હ મહેતાધી દયારામ 
સુધી કવે'એ એના પ્રધોળો કર્યા છે. એમાં કાંઇક શાષાતી એર જ 
ખૂણી અનુભવાય છે, ઘણે શાગે તેમાં છઠ્ઠીને પ્રત્યય લુપ્ત હોય છે. જેમ 
8 “વાત પકવાતથી બુખ ન જ્ઞાને” (નરસિ'હ મહેતા )-પકવાતતી 
વાતથી ભૂખ ભાગે નહે. આધુનિક સાહિત્યમાં રચનાવૈચિત્ર્ય માટૅ, અ્ય- 
ઘનતા માંટે, રાખશો અને અક્ષરોના લાધવ માટે, ભાષાને પ્રતિફૂલ એવી 
અનેક છૂટો લેવાય છે પણુ આ રચનાવેચિત્ર્યનો કોઈએ છુષ્િપૂર્જક 6૫* 
શગ કર્ષો જણાતો તથી. ટાન્તે આ પ્રધોગ ત્તૂતી ગુજરાતીના અભ્યાસથી 
કર્યા હશે કે કેમ તતે કહી શકાતુ' નથી પણુ શાધાતા પ્રભુત્વ અને સ્વાશા- 
વિક રચનાકીરાલયી તેમતે એ સિદ્ધ છે. સરખાવો, 

છાયા તરવર તીર [ ૫. ૯૭ )] તીર ઉપરતા તરવરતી છાયા. 

વ્યુત્કુમ સિવાય પણુ વિશક્તિઓના પ્રત્યય લુ રહૉ શકે છે, ર'રકજ 
ભાષામાં સમાસોથી જે રાબ્ટલાઘધવ આવે છે તે ગુજરાતીમાં આ રીતે 
આવે છે. આવા પ્રત્યયલ્રુસ થબ્દોને સમાસ ન ગણવા ત્તેઇએ અતે તે 
નરા લખાય એ ભૂલ નથો. 


રહિપ્પ્ટ અ/અઔઅ€ [1૨૨૫] 


તે તેવી, છે તેવી ને તેવી રહેશે તા ખરી ના! અને જે રહેવાની 
હેય તો-- 

બધુ' તો“--તોા આપણું ન્તૂતુ' નવું ક'ઈ ક'ઈ સ'ભારી રાખજે 
કારણુ કૈ નિજવાસમાં-સઆત્માના વાસર્માં તુ* આવીશ ત્યારે મળાને 
ખે બધી વાતો મને કહેવી પડસે, હૉ! 


પૃ. ૬૪. મિત્રને આમ'ત્રણુ 


તપની એટલે ? “નને ', “ગાને', ના અથમાં “ નની ' 
' ગની ' એવા સૂરતી પ્રચોગા છે. આ તેવે! પ્રયાગ જષાતો 
તથી. 'તાપણી' (નામ) એવો અથ હોઇ શકે-ને કે ભાષાની 
છૂટ્યો જ. સૂકલ ઘાસમાં હે મૂરખ! રાતે તાપણી તાપે છે ? 

આખુ કાવ્ય ઉપદેશાત્મક છે અને પોતાના ૪ છવને મિત્ર 
તરીકે સ'માધીને કહ્યું હોય એમ લાગે છે. જીવતે સ'બોધીને 
ભજનો ગાવાની આપણામાં જૂતી પરપરા છે. ભજનોમાં છેલ્લે 
' છ'તાં પુતસવતનો! આવે છે તે પણુ “ જીવ 'ને જ સ'બોધને! છે. 
પ્રહયુત્તરમાં માનાથે"ે “ જી' આવે તે પણુ જ્તીવ ઉપરથી જ થયું છે, 
પૃ. ૬૫. અગતિગમન 

ગ્રો. બલવ'તરામ ઠાકોરના “ “અદફિદશન ' ઉપરથી સૂચિત 
ચતાં લખેલુ”. '' જુઓ યુગધર્મ ૪, ૨૭૬. જુએ! ભણુકાર પ. ૨૪ 
અને પૃ. ૧૧૮; વળા જુઓ મ્હારાં સોનેટ પૃ. ૪૯; તયા કાન્ત- 
માલા પત્ર, ૧૯, પૃ. ૩૩૨. 

ખૂધા તારાઓ ઝાંખા છે, વિધુ-ચન્દ્ર મડીં પણુ તેજ દેખાતું તઘી 
અતે પથિક અર્ષાત્‌,રરતપ ઉપરનાં [ જ્ઞાષાની છૂટ 1 તરુએની છાયાથી 
સધળે અ'ધારું થયેલુ' છે. તેમાં ચરણુ ચાલતુ" નથી, અને દ્લિ 
દૂર ન્નય છે; ખીજે તો કથાં ન્નય ? પ્રિયદદયની પાસે ન્નય છે. 


(ર્પદ] ્વાલાપ 


વિચારો રેલીને વિચારે રેલીને સવત પ્રણુયરસને ઉભરાવે 
અને એ રસમાં નહાતાં નહાતાં સ્તેડીઓનાં ઉદ્યો પરરપર 
આલિંગન કરે. ડુ ર. 

ખને ત્યારે”: «યપર આંખે! પણુ સ્વપ્નમાં શિશુની હોય તેવી, 
મૃદુ બતી જય અને શિરના સહજ સ્વલ્પ નમને સ્વર્ગ: તરફ 
જતી હોય એમ ભ્રાસે છે; પણુ ખીજ જ ક્ષણે આ આજ્ઞાસ 
ખ'ધ થાય છે અને હૃદય પાછું આ દુનિયામાં વાસ કરવા માંડે છે 
અને અ'ધારાનતે સમજતે ચરણુ અ'ધારાથી શાંધ્ા ખસવા માંડે છે. 


આ દુનિયાના ઘોર અંધારામાં એચિંતાં જ ધહીભર ચિત્ત 
ગ્રેમસમાધિ લઇ લે છે, પ્રેમમાં જ સ્વર્ગની ઝાંખી કરી લે છે, 
અને એ દશનથી ત્રકાશ અને બળ પામીને પાછું દુનિયાતા 
અધારાથી દૂર રહીને ચાલવા માંડે છે. 


જૂ. ૬૬. પ્રણુય વચન માટે પ્રાર્થના ર 


મિસિઝ ખ્રાઉનિગના 3૦॥00લાંડ ££000 16 7080- 
ુપલ્ડટ માંથી ૨૧મા સૌનેટનુ* ભ્રાષાન્તર છે. 

પ્રથમ ખ'ડઃ ચાહે છે એવુ* વચન કરી રી કહે, હૈ કવિ 
વર, તે તારા કાવ્યમાં લખ્યુ” છે તેમ, કરી ધરીને કહેવાથી ભલે 
એ ડોકિલના ફૂજન જેવું ખતી જાય. 

ખીને ખ'ડઃ કોકિલકૂજન જેવું એ બની જાય તેની કરી 
$્‌કર નઠિ. કારણુ કે નદીતીરે 3 ખીણે કે ગિસ્પિષ્ઠ ઉપરના 
વનમાં કોઈ પણુ જગાએ બીજી ગમે તેટલી કુદરતલીલા લેગી 
ચાય પણુ એ કેકિલના ટહુકા વિના વસનત પ્રસરી શકતી નથી, 


એ કોકિલ એ જ ખરી વસતન્તલીલા છે માટે તારાં વચતો ભલે 
જાકિલિફૂજન જેવાં લાગે. 


પિપ્પણ [રશ] 


ત્રીજે ખ'&ઃ ત્યાં એ તારાં દૈવી નેરેવાં વચનો મારા થ્વષુ 
પર્‌ પડયાં, પણુ મને તારા ગ્રેમતી ખરેખર પ્રતીતિ તે વખતે ન) 
થઈ, કારષ્યુ કે હું તે વખતે “અ'ધકારમાં-અન્ઞાનમાં ઠતી, માટે 
વીનવુ' છુ” કે તુ' મતે ચાહું છે એ વચન કરી પણુ કહે. 

ત્રોજ ખડ પછી નીચેની ખે પ'ક્તિઓ પ્રથમ હતી તે! 
પૂર્વાલાપમાં નથી. અસ્કુટ હોવાથી કાઢી નાંખી હરો. ?: : 


નહીં કેતે લાગે પ્રિય અધિક તાગ ગગનમાં? 
ઉપેક્ષા કોને છે અધિક કુસમાની ઉપવને ? 


તારાએ આકાશમાં પોતપોતાને માગે: ગમત: કરે છે તે છે તે 

કરતાં વધારે હેય તો પણુ કોને અધિક પ્રિય નઠિ લાગે? તેમ 

જ ઉપવનમાં કુસુમે! બહુ થઈ ગયાં છે એમ ધારી તેની ઉપેક્ષા 

ક્રાણુ કરે ? અર્થાત સુ"દર વસ્તુ બહુ થઈ ગઈ એમ કહેવાય 
“૪ નહે. તુ' પણુ તારા ગ્રેમતુ' વચન કભ્રા જ કર, તેતે 

સોમા ન ન્નેઇએ. 

ચોથા ખ'ડઃ રજતન્ ઝષુત્કાર સરખીઃ-રૂપાના ર્ણુકાર જેવી! 

જ. એકાન્તાો? મારી હાજરીમાં તો મને ચાડવાનુ' વચન «૪રૂર્‌ 

સ'ભળાવ પષુ સાથે સાથે એકાન્તમાં, મારાથી વિખૂરો એકલો 

હો ત્યાં પણુ મતે ચાહવાનું છોડી ન રેતો. અસલ સોનેટ 

નીચે મુજબ છેઃ 

શક્ક 

84 ૦૬૯" તાઇ ડત ૩૦૬ ૦0૯૦ ૦૪૯” તજ, 

૧૫ 11100 વૈં૦્ડઇ 103૯ 106, 1:110પફુંદ દી 1૪0૯ ₹જલ્રદલ્વે 

810પ૫1વં ૬૯૯૫ “8 €0૦1:0૦-8048,' દરક પ૦૫ વં૦81 દલા 11, 

1દેલાણણળ?લ₹ પ€૪દા 6૦ દઉ 11 ૦૬ 180, 


૨૧૮] પૂર્વાલાપ 





181103 87વે 3₹001, 11000 લ ૮૫:0૦-ક174॥, 
0૦૪૯૩ દપ હલકો. 3[બરપઇછુ 10 દ ઊલ છુછટ્જા ૮૦0 લલ! 
ઉબરે, 1, દ્રણાંવે દોટ તૈકદલ્ડડ છુત્લ્ટાંલ્વે 

43% 4 0૦૫છધીપાં 5010-૪૦૯૯, 12 ધતદ ૧૦૫0'ઠ [040 
0₹%...5૯41: ૦10૦૦ 01070,..દ10૫ 10૦૪૯૩૬ ! 11110 ૦00 ૯૩1 
1'00 008009 2178, દ10૫છુ લણ 1ણ 1૯0%0ા 881 £01- 
1*00 2100119 1101₹078, દ10૫છુ। લ્હલી 80811 "૦3૪0 1 3લ0₹? 
887 10૫ તૈ 10૪0 પછ 1000 100, 103૯ 206-101 
૧10 કજલ 1પણ'દ0૯૯ !-- ૦% છા પલોશઇ, 1000, 

1'0 1070 ૩06 ા1ડ૦ 11 ક1૯100૦, પ1 ૪ 80૫1. 


પૃ. ૬૭, સ્તેહુ માટે સ્વ્ગ'ત્યાગ 


પ્રથમ ખડઃ મારુ' મરણુ સત્વર થાય તો પછી બાજીના 
જીવનમાં તતે એછુ' આવે, કંઇક પણુ ઊણુપ આવે, ખેમ છે 
શુ'? આમ વાત છે? અને મારા મરણુથી શુ તતે રવિતાં 
કિરણ્‌। પણુ તેજહીન લાગવાનાં એમ ? 


ખઓજે ખ'ડઃ ડું હમેશાં તારી જ રહી છું, પણુ તારા અંત- 
રમાં આટલુ' ઊ*ડુ' સ્થાન મતે મળી શકે એ તો મે' ર્નાહે જ 
*ણેલુ, એટલે અત્યાર સુધી તો હું સ્વર્ગે જશ એમ મે 
ધારેલુ', પણુ આટલુ મોડુ' પણુ ન્નણ્યુ' ત્યારે ત્તા મારાથી શો 
રીતે જ હવે સ્વર્ગે જવાય ? ર૨, છવ, ત્યારે હવે મરણુનતી મમતા 
સૂકી દે...બીજી સ્રીઓ પ્રણુયસખતે માટે મથી મથીને પદવી અતે 


જમીનતો ત્યાગ કરે છે ત્યારે હં પ્રેમતી ખાતર ફખરતો, મરણુતો, 
સ્વર્ગના ત્યાગ ટરુ' છુ. 
અસલ સૌનેટઃ--- 


સિપ્પબ«ૂૂ“/ [૨૧૯] 


22111 
ક 1 પાવેલ્હં 5૦ ? 1£ 1 103 ઊલ તૈલ્લતે, 
100૫1વૈકદ પ1૦૫ ઘપ્વા185 81% 11£0 10 1035 ૪ ૩01106 ? 
4ર 1₹૪00ાવે ધર 8088 10₹ દ] ૯0 20070 €૦101% કમાં10, 
1૯૮4086 ૦ છુલ્તમ્લ-તેત્રણક 20111૫૪ £૦૫ે 00% 1)00વેં ? 
1 1॥08₹૪ીલ્તે, 01% કિટો૦્સ્લ્વે, જલા 1 «લ્યે 
11૪ દ ૦પછામદ 80 10 દલ 1લદદણ-, 1 તળા દો1પ€- 
4પ1...૭7 છાપી 10 દૌલ્ટ ? 010 1 00૫ 11 ૪૦ 
3110810 109 તેક દ૯૦20૪10€ ? 100% 21% 5૦1, 15દ૯તર્વ 
01 વેદલા ૦ વેલાર્ધો,, £લ૩૫01૯3 111€'8 101 ૪81૪૦ ! 
૧3101, 1016 806, 1,090 1 1001: ૦0 000***0૫લ86110 ૦૫0 ॥0 1 
7.8 ઇતાંછા0દલ” 1હવાલ્ડ તેં? 00 ૦૦૫6 1 ક્યુ, 
101 10૪૯, 10 દ્ાં7€ ૫ 40૫૯૩ હવે વેલ્છુલ્લ્ 
1 ઝવ દ છુ(0૪૯ £0£ પ્ર% કરલ, હવે લ્ઝલીધપઇલ , 
[137 1૯0₹ કજલ્હદ પં૦1૪ 0૦ ૦89૯1, 10₹ 0૪8 10731. 
ધણ્ણ 1 

પૃ. ૬૮. પ્રણુયની ખાતર જ પ્રણુય 

ખધી એ ચીનને તે“ ઉપર ગણાવી તે સઘળી ચીનને તો કરી 
જાય અથવા ફરી ગઈ એવું તને ભાસે અને તેથી જેમ એ ચોન્ને 
જેપ્નને તુ' મારા તરક્‌ અભિસુખ ચયા તેમં જ એ વસ્તુઓ બદ- 
લાતાં અથવા ખદલાયેલી લાગતાં તુ વિજ્ઠખ પણુ થઈ નય, : 

દયા તારી: તારી દયા છે તેથી પણુ તું સ્નેઠ ન કરતો 
કારણુ કે [ કાંકે કાઠિયાવાડી પ્રયોગ ] જે વ્યકિત તારી પાસે રહે, 
લાંબા વખત સુધી તારૂં આશ્વાસન લે તે, એ આંસુ વીસરાઈ 
જર્તા એ પ્રીતિ પણુ ખોઈ દે. 


[૨૨૦] પૃવૌલાપ 





અસલ સૌતેટઃ-- 
411 

11 (10૫ 8 10૫0 306, 101 1૬ 1ર 101 30૫છા)ઇ 
192:001 10% 10168 813€ 01319. 120 પ0 ક 
૪ 1 10૫૯ 11” 10 10 કર્ણા110.*4રઈ 10૦1:..નૌણા' ૫03 
01 કલ્ાતાજુ છુલાધં...0₹ દ ધતંલે: ૦0 ધમ 
1186 ક 10 છલી ૪૩0 20170, 38ઉ ૦0૯5, 010૫છાંપ 
4. ૬0180 ૦ [1૯45018 ૯૮5૯ 01 ઇપર્ણા ત તૈ ”-- 
1000 1૯5૦ દ31)છુઠ 11 10008૪૯૨, 30100૯, 08% 
16 લૌઇપછુલ્વે, ૦૪ લૌત્રઝાજુટ [01 પટ૦,-3%વ 1039 ૯૦ 

૫૪૦૫00, 
] હિઝ ૪90 81770૫51 80. ડડૉદપક” 2096 200 407 
1111706 ૦૪૫ વેલ? [ઇડ 810014છુ 0% વોલ્ટ: વૈળ્ક,-- 
81800 ૦10૦ 14ક1દ જો] 10%છુલ ધ0 19૦09 પ0 00૯૯ 
11339 ૯૦૦1011 101૪, &॥0 1056 દ)? 1030 ધૌઞણ'ર055* 
8પ 1૦૪૯ 100 [૦૪ 10૪૯8 ઇ:૯, (086 ૦૨૫૦૫૫0૦૯૯ 
110 20338 1000 ૦0 ધૌ₹૦પછમ 100€'5 6૯28183 


ચૂ, ફહ. બ્હાલાંએને પ્રાથના 

સરખાવો કલાપીનુ'  રાનારાં ' અને “ વીત્યાંને રેવુ' . 
પૃ, હ૦. ગાનવિમાન 

જુએ “રક્તની માગણી? [ પૃ. ૬૩ ] અતે તે ઉપરતુ 
ટિપ્પણુ. એ જ માંનસની કલ્પના આ કાવ્યમાં પણું છે. 


સખી : કવિની સ્વગસ્ધ સખી, જે માનસમાં, આત્મધામમાં 
અગાઉયી ગયેલી છે ત્તે. 


સ્પ્પિણુ [૨૨૨] 





પલ્વલ : સ'સારરૂપી ખાબેાચિયું. 

દગે દગ” આકાશના તારા જેવી તારી સ્તેહતી દદિતી મારી 
દૃણિ વડે હ ઝાંખી કરી શકુ' છુ'' પણુ મારામાં પાંખની 
શક્તિ નથી. 

રહું કર્તબ્ય: આ સ'સારમાં મારે કાંઈ કર્તબ્યુ પણુ હુવે 
રહુ નથી કારણુકે તારે કલહ'સ, [ પ્રયમ પત્નીતે। પુત્ર પ્રાણુલાલ ] 
પણુ નિર્મલ છાસ્ય ફરતો તારી સાથે આકાશમાં છે-એને મોરા 
કરવા માટે અહી રહેવાનુ” કત'ગ્ય હવે નથી રલ. 


પૃ, હર. વત્સલનાં નયને 

સપતાં-આદશૈ-અભિલાયાઓ, વિધુરાં-મદદ વિનાનાં થયેલાં 
નજરે પડે અને અ'ધકારના ખાડામાં ગુમ થાય તેતુ' કાંઈ નથી, 
પણુ- 

જીઓ પત્ર ૩૩. ડાન્તમાલા પ. ૩૪૧-૪૨, 

સરખાવો કલાપીનુ' ' એક સવાલ. 


પૃ. છ૩. સ્ત્રગંગીત 
નીચેના જીસસના વચન ઉપરથી આ કાવ્ય લખ્યું છે. 
“વે 1 5૧9% પ0૦0 ૪૦૫, 481:, 41 10 1101] 100 
ટ્ાં?લ ૪૦1; ૬૯૦૦]૬, દવે ૩૯ કત 1ઉલે, 1000, તાલે 
1દ થત] 00 ૦૪૯ ૯વૈ ૫૩૦ 3:૦૫. # 


1302 6707 9006 117 481:€11 ૪૯૦૯૪૯11; કઘર્વે 1૯ 
પોત દલ્ટો૦પ તત્તવલર્દાઝ; તત્વ 1૦ પ0 ધતા | 1001-01 
1દ શ 11 10૦ ૦૯૫૯્તે, # 

તલપ 1૯511036108, 5૬8, 1.પ:૯. ૦. ઝાં, 9-10 


[૨૨૨] પૂર્વાલપપ 


કારે છેઃ કમાય છે. કાઠિયાવાડી પ્રષોઃગ. 
પૃ, ૭૫. સ્થિતિભેદ 

સરખાવે કલાપીતુ' “ કાને કહેવુ !' 

૪૬. પવિત્ર ભોજન 

નીચેનું જીસસનું વચન સરખાવે!ઃ 

410 તેલ્ડાક કલે 0160 111000, 1 80 1100 00લાર્લ 
ર 1110$ ઉ ધતદં ૯00૯ 1૦ 700 8811 100107 
ઊપપજુલ્સ્ુ દે 10 દદ લોલ) ૦0 ઉર 8 
૩૯૬૯૪ પ5. 

3૬. 00. €, પ, 54. 
ચૂ, હછ, મભુપ્રાથના 

1.070'8 143" ઉપરથીઃ-- 

000 781107 છૌાપલો 076 1 ણમા, 1181100ણતે 
00 9 100110, 

113 14જુવં?॥ ૦૦0૯. 1139 11 00 તં0ાલ 10 
000110, 883 16 13 10 1160૪૯1, 

ઊંરટ પ૩ દાંડ તૈધઝુ ૦૧00 લેહ): 0.લ્વે. 

41 [૦૪9૯ પ૩ ૦૫૪ તૈ્લોડ, 98 ૪૯ 10%ફાંમ્ણ 0૫£ 
વૈદી)018.. 

4 1૯ પ 106 1100 ૬૯108101, 1૫૬ તેલોક લ 
પ્રક 5010 €૪11 : ૦૪ ધમત્તત 13 દલ 1:0૪ુવૈબતા, ઊપ 
દઉ [૦૯ 4 દૌ લ છૂ૦:૪, £૦૪ ૯૪૦૪. 41001. 

ઉદ. ઊહૃાટ્ €. પં, 9-18. 


ટિપ્પણ [૨૨૩] 





પૃ. છફ. વ્હાલાંએત્તે ઉપદેશ સ 
ઘસનારાંની સાથે* : સરખાવે. ન ક 
1લુંભંલ્ટ ક દલા 18 લંબ ૪૦૦1૦૦, તે 19૯૦૪ 
પધ દલા દદ 1૪૦૦૩. 
કપટ 10101. 1001100118 ૦ ઝો, 15. 
જૂ. ૮૦. કાર્ડિતલ ન્યૃસેનની પ્રાર્થના 
અસલ તીચે પ્રમાણે છે : 
૧11૮ 1111 ૦00 દા €1૦૫ત. 
1.લતે, ક્વીઝ 1.કુઊ, તાલે ધર લાલ લાઇ છાબ, 
લાલે 110૫ પ્લ ૦૧! 
૧100 કછ 13 વરદ તાલે 1 હાઉ (ઈ £₹00 101106, 
1.થ&વં 110૫ ૩0૦ ૦0! 
4૯09 1100 11% 206: 1 ત૦ 006 451: 10 8૯0 
1 વૉક દ 80૯10;--000 880૪ લાઇપાંડ £0₹ 11૪. 
1 170% 06 લરલ* દપક, 70 107097 પૌતઇ 11001 
3100105૬ લદે 000 ૦॥. 
1 10૧૯6 ૦ 018005€ દતે 8૯ 1% 411; ઇપઇ 201૪ 
1.લ્લલેં 1110૫ પ૦ ૦0! 
4 10૪૯ દો છુધદાડો) તત, કાલં, કાદર ૦: (૦003, 
વેટ 101૯ 1ઝ 11 : ₹૯100110061 001 10396 ઝલ03. 


80 10૫૪ 113" ૪૦૫૪૯૯ છ છોલ્ડડ 100, કઘાલ 31 કા 
પ 1વ્વવે પ્લ ૦૫, 

0'હ" 0007 ઘ્વાર્લે £01, 0'૯” ૦૪0૪ કશે ૬૦૦૪લાદ, દ 
108 નાં પેક ઇ૦0૦; 


[૨૪] પૂર્વાલાષ 


&વે ૫૪1% દૌ10 10011 1૦૩૦ શુદ 18005 કાણ, 
11161) 1 703 109૯તે 107% 58700, 4પ 10૯8 01118 


જૂ. ૮૨. મહેમાનોને સ'બોધન 

કરજે માફ? ૬શ્રિર્તી ઠમેશની ઉપાસનામાં પપ થાય છે 
જ્તા તમારી સેવામાં પણુ ઘન્નરે પામર પાપો થયાં હશે તે તમે 
માક કરજે. 


માદી બક્ષવાની આ અરજમાં એવે1 પણુ પ્વતિ છે કે જે 
માણુસ, ઈશ્વર પોતાના ગુન્‍્ઠા માફ કેરે એમ ઈચ્છતો હેય, તેણે 
ખીજ'ના શુન્દા પણુ માક કરવા નેઇયે. જીએ પ્રભ્ુપ્રાયના 
ઉપરના ટિપ્પણુમાં આપેલી 1.013 [9૧0 પ; ર૨૨, અ 
કલાપીની પ'ડિતમોઃ 


તુ' માક્‌ કર્‌ દિલદાર દેવાદાર છુ, 
છે માફ દેવાદારને મારા સનમ! 


જૂ, હર્‌, વસ'તપ્રાથ'તા 

વસે! અગ“: અમારી પ્રકૃતિ રૂપી કુન્દતતે પ્રણુયદાન રૂપી ચે 
-અગ્રિમાં કસે, લતાકુસુમ-પ્રજા, જવતે-્જીવનમાં, અપતતા 
પરિશીલનમાં, બચ્ચાંએના ઉછેરમાં વિમલ ધર્મને પામળ્ે* 


પૃ, ૮૩. સાગર અને શશી 


આજ મહારાજ ઈધરતે સાધન છે. અન્વય : ચનો 
જલ ઉપર ઉદય નનેઈને મારા હદયમાં હષ નામે છે, અને સ્નેહ- 
રૂપી ધન, જે કુસુમવનના વિમલ પસ્મિલ ( સગન્ધ ) ના જેવો 
ગહન છે તે-નિજ-પોતાના-સ્તેઠના ગગનમાં અર્થોત્‌ શૃદ્યમાં 
ઉરકવર્ષ પામે છે. ી 





ટિપ્પણ (૨૨પ 


નવલ રમ*$ ચન્દ્રને જ અર્કો પરમાત્માનું નનીન રસવાળુ* 
ધવલ નેત્ર કહ્યુ' છે. 

જલધિજલદલ”$ અહીં જલધિનાં મોન્ન'ને દલ એટલે પાંદ- 
ડીએ કહેલી છે અને તેના પર તરવરતા ચન્દ્ર પ્રકાશને ઝળકતી 
દામિતી, સૌદ્દામિતી, વોજળી તરોકે વણુ્યો છે. ' 


ી 
છૂ, ૮૫. પશ્ચાત્તાપ 


છેલ્લી પ'ક્તિઃ અને આ ૪* તારા દાસ, જેતે એકવાર તારા 
નૂરતી ઝાંખી પડેલ છે તે છુ એ નૂરને ન ત્યાગુ' એમ માગુ છ. 
પૃ* ૮૧. ચ'ઢાને સ'બાધન 
તને હુ“: તે એન્તે પણુ. તે એટલે આ કાવ્યમાં જે શાથી 
કહૈલ છે તે, કવિતુ દૂરસ્થ સ્વજન. 

અને તવ*ઃ હુ તતે એટલે ચ'દાને નેવામાં વખત ગાળુ” છું. 
_મઈતા મામું જેવુ" એટલે તે વ્યક્તિની આંખમાં નેવુ', માટે કહ્યું 
છે કે તવ નેત્રમાં; એક ન અરીસા નેવી વસ્તુમાં એ બ્યકિતએઓ 
એક સાથે જુએ તા એક ખબીન્નની આંખતે જેઈ ચકે, માટે કવિ 
કહે છે કે હે ચ'દા તારા નેત્રમાં તે સાથીના નેત્રનું' પ્રતિર્નિબૃ 
નેવામાં દુઃ નેમ વખત ગાળુ* છું તેમ તે સાયો મારી, અદેખનુ 
ગ્રતિર્નિબ તારી આંખમા ન્નેવાને વખત ગાળે છે કે, નહિ ? 

સખો છ”? હુ તો નથી ઊ'ઘી શકતો, સાથો ઊંઘી શકતો 
હેય તે! ઘણું સાર. ! 
પુ. ૯૦. સખીને આમન્ત્રણુ # જાં 

છાયા તરુવર તીરત્તીરપરના તસ્વરની છાયા. જુએ! 'રન્‍્તની 
માગણી ' (પૃ* ૬૩ ) ઉપરનું ટિપ્પયુ. 

પૂ. ૧૫ 





[૨૨૬] વાવાપ 


જતનરૂપી જલ, તેની રક્ટિક વિશદ વહેતી સુરસર્તા, તેના 
વીરપર તરુ અતે એનાથી શમતા મતુકલના તાપઃ એ કલ્પતા 
માટે જીઓ : 

વે 10 610%0વે પ્તાટ દ ॥પત્ટ ઘર" ૦: ૪81લ* રબ 
પ0, ૮૯4₹ &ક ૮૮3681, [£૦૦૦૯વ1॥૪ુ ૦૫૬ ૦1 1૯ દ1₹૦0€ 
01 ઉ0ળ 801 ૦ (ઊલટ 1.010). 


9 11 ધોલ 4પઉંડા ૦ 810 88₹૯૯૬ ૦ 18, દળે 00 
00૯દ કાંતેટ ૦ (1૦ કતર લન, ૪85 દૌલત ધૌ,€ 17૨ ૦? 
1, 116 ઇત્રત્ટ દ૪લ₹૦ 100016૪ ૦ ઇક, દહ 
ઝાઉતેલતે ઊલ દાદ ૦૪૯% 70010 $ હવે દોંપટ 1લ્ડપટડ 
0? દર દત્ટ્ટ ૪૯૪૯ 10 ધોલ ીલ્યંપજુ ૦ દ પીટ ડોકદા003, 

130 પલપ 1'€583010€06, દિલક્લાંઘદાં01. 
€. ઝૉ, 1-2. 
પૃ. €૧. પ્રાથના અને પ્રતિધ્વનિ 

નથી એકની નાથ હોડી : સરખાવે : 

1,06૬ ૩106 દઊલળા દદ ૪દ ૦0 1૯0, 0 1.004, 
ઉ૦તૈ 0 10865, 9૯ 880ઉરલે £01* 00% 8406, 1.61 101 
05૯ 1% લ્લા: 11૯૯ ૦ ૦€૦૩40૫૫વૈલ્લે [0૬ 107 
801:0, 0 604 ૦1 ળતા, 

જુએ પ્રો. નવલરામ ત્રિવેટીના લેખ “ મન્તની કવિતા '. 
ગુજરાત સાહિત્ય સભ્ના. અમદાવાદ કાયવહી ૧૯૩૫. પૃ. ૧૦ 
જૃ. €૩. પમ? વિજય * 

છે। સાતલાખ સનાર્‌ રકત સમુદ્રમાં સામે ધસે ર બાઇબલના 
«ના કરારના નિ્ગમનના આગખ્યાનના ૧૪મ૬ પ્રકરણુર્મા એવી 


ઢિપ્પ“//“રસત અડ] 


કથા છે ક મેોણઝીઝ અને ઇઝરાઇલ મનન ઉપર પ્ન્ન્મિના લોકો 
ધણુદ જાલમ કરતા હતા તેથી તે, ઇઝરાયલ પ્રન્ન સાચે, ઇજિપ્રથી 
એશિયા તરક આવતા રક્તસસુદ્ર તરક નાકે! અને તેતે ઈશ્વરની 
મદદ હતી તેથી રકતસમુદ્રે તેને મામ દીધો. ઇન્પિના રથિ અને 
સવારો તેતી પછવાડે હતા તે સધળા રકતસસુદ્રની હદમાં આવતાં 
હેરાન થઈ નાસી ગયા. એ ડયાનો અહીં ઉલ્લેખ છે. 


જ. €૪. નવલ નિવેદન 


સને જઉટહ૧રના અરમામાં કર્તા જખલષુર પાસે નમદાના 
મૂછી તરક્‌ ગયેલા અને ત્યાં થોડા દિવસ રહેલા. કર્તાને નાહવાનો 
અને તરવાનો ઘણા જ રૉખ હતે! અને નર્મદામાં પણુ ત્યાં 
ખૂમ નાછેૅલા. મ્મા કાવ્યમાં આ દકીકતને ઉલ્લેખ છે. પણુ 
એ અથ* અહી* કેવલ ગૌણુ રહેલો છે અતે ઈશ્વરે જીવનજલમાં 
સ્નાન કરાવી કતૌને નવીન ધર્મેના સ્નાતક બનાવ્યા--તેમને 
દ્િજત્વ આપ્યુ' એ અયર* સુખ્ય છે. 
શખ્દ સરોવર : ઈશ્વરના શખ્દ અર્થાત્‌ ત્તાન રૂપી સરોવર, 
ભાખર : જીવનરૂપી ભાખર, જુઓ પવિત્ર ભે! જત ઉપરનું 
ટિપ્પણુ. 
નારા : (8) પાણી. અર્હી છવનરૃપી પાણી. 
નમદા-નદી નર્મદા, જેમાં કર્તાએ સતાન કરેલુ” તે. 


આ કાવ્યમાં નર્મદા શખ્દ પર શ્લેષથી તેમનાં પત્તો નર્મદા 
પણુ ઉદ્દદિ હોય. અને તે સાથે “ શિવ' અને “કરણા * 
શખ્દાથી તેમના ધર્માતુમાયો “ શિવાભાઈ ' અને “ કરુણાશ'કર' 
પણુ ઉદ્દષષ્ટ હોય. 





[૨૨૮] પૂર્વાલાપ 


પૃ, ૯€, અપાવરમ્યુ પ્રાથના 

અપાવરષણુ, સત્ય ઉપર આવી ગયેલુ' આવરણુ દૂર ડરવું. 

[હિરેન એ ઈશોપનિષદનો મંત્ર છે. 
સત્ય ધર્મદગર્થ-:સત્ય ધર્મ જેવાને અથે મારે. 

પૃ, ૯૪, અન'ત વાત્સલ્ય 

અનત વાત્સલ્ય એટલે ઈશ્વરનો મતુષ્ય તરફનો અન'ત પ્રેમ, 
આ પ્રેમના દૃષણ્ાન્ત તરીકે એક ' લદગા છોકરા ' તો વાત નવા 
કરારના સત લ્યૂકના-શુભવ્તઃમાનના ૧૫ મા અધ્યાયમાં આપેલી 
છે. ક્રોઈ એક માણુસને બે દિકરા હતા. તેમાના નાતો ભજિ- 
યારો વહેંચી લઈ મિલકત એકદી કરી પરદેશ જતો રહે છે અતે 
ત્યાં લક'ગાઇમાં બધો પૈસો ઉડાડી દે છે, તે ભૂખ્યે મરતો 
થાય છે ત્યારે તેતે પિતા પાસે જવાનું સાંભરે છે, તે જાય છે 
અને પોતાનાં પાપો કબૂલ કરે છે એટલે પિતા તેના તરક અનન્ત 
વાત્સલ્ય ખતાવી માક બક્ષે છે એટલું જ ર્નાહે, પણુ ખરુ' જીવન 
ઓઈ બેઠેલો પુત્ર પાછે ખર! જીવનમાં આવ્યો તેતે માટે ધેર 
ઉત્સવ કરે છે. આ કાવ્ય એ “લક્‌ગા છોકરા'ના ઉદ્ગારોરતું છે. 
પૃ. ૯૮. તારક સ્તોત્ર 

તારક $ ભવસાગરમાંયી તારણુઠાર. 

આદ્યા અને ઓમેગા: શ્રીક વણુમાલાના પહેલા પણુ નુ 
નામ આદ છે અને છેલ્ાનુ' તામ એમેગા : એટલે આદિ 
અને અ'ત, મૂકી :-- 

50 ઈલ્ડપડ ઊૌતંડ# ઇર કૂપ૦ત૪ છુા૪લળ, 

89 ૯021 ૦ ૦0%; 9૪ 21 10 પોલ્તસ્લા : 

28 45 4૭-૦૦ (4 ૭૩૮૦, 

8 છ૦1008 11કઝલે? 2૯૬૯” €ળળે. 





દિપ્પણ્દ [શ્ચ્લો 


1૦ 110 બૌ તો] દોટ કુબ્૦્વ તાવે દપ૦, 
1 71[48 તલે 010008 10૦, 

૧1106 1૦૫06 ૦ 11£૦, દૌ1ર 50૫૪૯૯ ૦ 1છાઇ 
૧10 લ«્ીસછુ ૦ર ૯૫૦૪% ૬૫૦ વૈલોટમ. 
8લ૯માાળઈ, ાવળઈઇ, ઉ0૦તે તત ડિ, 
ઊંડ 11000036 લળી 0070 ૦01 3000; 
4316 1ત્ત 115 વિતતા પ 10:31 પ0 
116 પિં"5દ ક 1૫36 પ્ઞાદલ્લે દાલ, 
11110 13 ૫110 ૫0૧, ૫110 1ડ ૦ ૯૦0૪, 
નિદા 1111 1ર 1 &ળ1; 

110 1.૦ 41100181): ઉ૦તે 100૬૬ છ) ! 
711001 166 ૯૫૪૯૪ મલે 5071 2૦13, 


*-સ્‌ર્ખાવોા :--લપ૪ 1 ડાતપાટાઈ, 1દિલ્ધ્લેદદ101. ૦. 1, 0, 8. 


ચૂ. ૧૦૩ અહીંથી શરૂ યતાં પ્રાસંગિક કાવ્યો અતે તે પછી 
આવતાં ગાયનેોના સ'મ્રાહક થી. સુનિકુમાર મણિરા'કર ભટ્ટ છે. 


પૃ. ૧૦૫, કલાપીને સ'બાધન 


૧૪૦૩માં કલાપીના કકારવની પ્રયમ આવૃત્તિમાં બડાર પડયુ". 

સુરતાઃ સુરગ્દેવ. સુરતા-દેવપણં. સુરતાની વાડી-સ્વર્ગતુ” 
ઉદ્વાત:. અડી કલાપીનુ' ખરુ' નામ સુર્સિંઠછ હતું તે રાખ્દ 
ઉપર ચ્લેષ પણુ છે. 

ઊછળતાજ તારા ઉરસાગરમાં કરા ઉ્લ્લાસો। ઊછળે છે ! તારી 
સે।હાગણુ ન્યોત્ટિનિકા સૌભ્રાગ્યને ઝરે છે, અને તારા નયનમાં 
નમરણું-સૌમ્ય નિર્મલ હાસ્ય ઝળકે છે. ક 


[૨૩૦] પૂર્વાલપ્ય 


આજે તે" તેતી સખી તેતી આંખોને આંજે' છે અતે અજન 
વાળે છે અથવા હે સખી ! :એ મોરલો આપણી આંખતે આંજે 
છે અને અજવાળે છે, પ્રકારાવાળી કરે છે. તેથી આલમનાં નૂર 
--પ્રકાશરૂપે ઈશ્વરી પ્રેમ, અ'તર ઉપર ઊઘડે છે. વળી તેતી 
નાંસળી પણુ હૈયાનાં હેતને વહેતી વાગે છે અને તેના સ્વર આકા- 
શમાં અ'દર અને દૂર સુધી નય છે, દૂરમાં દૂર હૃદય સુધી 
પહોંચે છે અને તેના અ'તરને સ્પર્શ કરે છે. 


હેત ઠયાના” આ પ'ક્તિ ડંવિ ન્હાનાલાલની 
હૈયાનાં હેત વહેતી વાંસળી વાગી! 
વાંસળી વાગીને મારી છાતડી જાગીઃ 
દૈયાનાં હંત વહેતી વાંસળી વાગી ! 
પક્તિઓ ઉપરથી રચેલી છે. અને તેમાં કાન્તતુ' કમનીયત્ત સ્પષ્ટ 
દૃખાઈ આવે છે, પ્રથમ આ પ'ક્તિ અવતરણુમાં મૂકેલી હતી. 


નન્દનવનતા અર્યાત્‌ ઉપર કહી તે સુરતાની વાડીના પ્રાસા- 
દોની રાચ્યી એ ફલાપીની મધુર્‌ કેકા આજે કેવી ઉભરાય છે? 
અતે એ કેકા નત્દનવનની સુરભી-સુચન્ધતે પણુ સાથે લઈને 
સસાર્માં સરતી આવે છે અતે અ'તર--હદ્યતાં દારા ઉપર 
ગીતાની પેઠે અથડાય છે. 

લતૂ' તે સવિતાના વરેશ્ય ભ્રગ ઉત્તમ તેજતું અમે પ્યાત 
ધરોએ છીએ, એવો ગાયત્રોનો જૂનો ઉપદેશ છે, તે ઉપદેશ, 
કલ્લાપીની કેકાની માર્ક્ત આજે અન્ય પ્રકારે આવે છે; તેના 
તરક આ માચુ અને તે સાથે સવ આત્મત'ત્ર પણુ નમે છેઃ 
અથવા એ તત્રતે અથ, નવીત ધર્મના ઉપદેશ પછી રું અન્ય 
મ્રકારે સમજી છં અને તેના તરક મારું માથૂ' અન્ય ગ્રકારે 
નમે છે, વગેરે. 





પપ્પુ [૨3૨] 


મૃ. ૧૦૬ હિન્દ પર આશીર્વાદ 

પ્રસિધ્ધ ૧૯૧૨, ધ યુતિયન ડિમેટિગ સોસાયટીના સેરિયલ 
ગેધરિગને પ્રસગે. : 
પૃ. ૧૦૪, પરિષત્સત્કાર 

પ્રસિદ્દ ૧૯૧૬, ત્ોહાણુ! ડોનક્રન્સને પ્રસ'ગે. 
જૃ. ૧૦૮. હિ'હમાતાને સ'બાધન 

પ્રમિદ્દ ૧૯૨૨, ભાવનગરશહેરમમિતિમાં પ્રમ'ગાપાત્ત ગાવા 
માટે શ્ચેલુ*. 
જપ. ૧૧૬૨. હૃદયગીતા 

કોઈ નાટક માટે લખાયેલું નથી. ૧૯૦૭-૦૮માં એક 
કાડડ ઉપર છપાયેલુ'* 
દ ૧૧૨. ૧૧૩. કાંતાની પ્રાથના, સ્મરદશા, 

ખન્ને ૧૯૧૩માં લખાયેલી. ઝાલિમ ટઢ્ુલિયાના નાટકમાં 
ત્ઞુલિયાની ઉક્તિએ છે. 
ટ* ૧૧૪ થી ૧૨૮- કૅકીરી, વિરહાનલ, રાસ, છેલ્છુ" 

આલિ'ગન. 

૧૯૦૮માં લખાયેલા સલીમથાહ નાટકનાં આ સ'ગીતકાવ્યો 
9», ૧ લું, ર જુ' અને ૪ યુ' કાગ્ય શમશ્રુમતિની ઉક્તિ છે 
ખતે ત્રીજા' અશ્રુમૃતિ અને માણેક વચ્ચેનો સ'વાદાત્મક રાસ છે. 
&- ૨૧૯. આ પરિચિષ્ઠ બીજ આઉત્તિમાં ઉમેરેલ છે. 
કૂ. ૧૨૧. સ્મિતપ્રભાને 

પૂવકાલનું અપૂર્ષ્યું છે, ત્રૌયુત જ. ન. ભટ્ટને જેટલું મોહે 


% યાદ રહેલુ તેટલુ” ઉતારી પ્રગટ કયું” છે. ક્રાન્ત પોતે પણુ 
એકવાર ખોલેલા. #ન 





[૨૩૨] રવાલાપ 


પૃ. ૧૨૨. સૃઇિસૌન્દર્યથી મન ઉપર થતી અસર 

બા અતે આ પછીનું “ સ્વર્ગગ'ગાને તીર ' એ બત્ને કાવ્યો 
સ્વ. હરિલાલ ઝીણાભાઇ ભટ્ટ પરના પત્રોમાંથી લીધેલાં છે. 
ખને પહેલાંનાં છે. 
પૃ, ૧૨૬. સ્વગ'ગ'ગાને તીર 

રસાસ્પૃથ્વી, 
જૃ. ૧૨૪, મત્યત્વદાહ : મરત્યત્વ-મનુષ્યપણુ'. મનુષ્યને, મનુષ્યની 
મર્યાદાઓને લીધે, જગતના દુઃખોતે લીધે, ને દાહ લાગે છે તે દાઇ- 
પૃ, ૧૨૮. ચહ્વપાડ્‌ ડ્ગન્યક્ષુ-આંખ તેતો અપાંગ, પ્ણ. મૂળ 
સ'સ્કૃત શણ્ણુઃ તુ સમાસમાં “ ચક્ષુ” ક્યું” છે તે ભ્રાષાની છૂટ છે. 
જૃ. ૧૩૦. 1પ્રયા કવિતાને આશ્વાસન 

ડવિતાને મથાળુ' હતુ* નહિ. કાન્તમાળામાં આ મયા 
ચોાજતયેલુ'. ( પૃ. ૨૦૭૯-૮૧ ) અરર જીવિત આમ બલે જહું 
એમાં ' આમ ' એટલે ત્ડમારી બાજીમાં, બીજાઓની આગળ જઈ 
જઈને તેમનાં ટીકાવેણુ સાંભળવાનાં નહીં. 


પૂ. ૧૩૧. પક્ત નિખળતા એટલે કચા મોખદલા વિનાની 
એકલી નિર્બાલતા,. 


પૃણુ તમને ગ્રિય સકત હુ કરૂ છુ: એટલે નિભલતા અતે 
ગુણુહીનતા અતે સાથે માન સેળવવાની અતિ લેોભિયણુ ઈચ્છા, 
એ દોષ મ્હારા જ છે, ત્હુમારા નહીં, હ મર છું એ દોને લીધે, 
દમારે જરા તનમાં ન આણુવુ'. 
ધડક ધડક ચાય દાય છાતીઃ--છાતી તે એની. 


જૂ. ૧૩૨. ઉભય એટલે તું અતે મારી પ્રિયા બે ય. 


તિષ્પફધ૪5૪ઈઈરરરિ 1૨3] 
૧. ૬8૪- સામ ( 
સામ (053 ) એટઘે પવિત્ર ગીત. “ સૂના કરાર? નો 
એ એક ભાગ છે. 
અસલ સામ નીચે પ્રમાણે છે. 


4 8ઊ0% પાટ ધ» ૪838, 0 1.06; પલ્લી 0૦ દ 
પડ. 


( 
ક 1.લાલેં ઊ૯ 11 દ દાદી, તાવે દલ્લો 110૯૨ 1૦૪ 
પપ0પ્ર 8₹ ધ્રોલ 0૦ ૦011013 5046101; ૦0 દલ વૈબ 


1411 411 પોઢ વૈષ્ઝુ. 
ક્ત 25, 4-3 
૧. ૧૩૬. આંતર સસપટી 


સપ્તપદી ગમેઢલે સાત પ'ક્તિનું ગીત. 
૫. ૧8. નયનપ્રાર્થના 


નયનઃ ન (સ) દોરવુ' એ ઉપરથી નયન એટલે દોરવા સ'બ'ધી 
માર્યના. 


જૂ. ૧૪૦. સ્નેઠુંગીત. 
મથાળુ' નવું થાજેલયું છે. 
પૃ. ૧૪૪. પદ 
સિશ્વાનિ જેવ સવસુર્ડુસ્તિ સિ વરતજીવ । 
ચન્દ્ર તત્ત ગાળુવ 1 
એ સૂર્યની વૈદિક પ્રાથના ઉપરથી. 
પૃ. ૧૪૫. કુસુમની બિમારી 


; ક્ાન્તનાં ખીજ" પત્તી સૌ. નર્મદાની માંદગીને પ્રસગે લખાયેલું 
૪. સ. ૧૯૦૪. 


[33૪] ___પૂર્વાલપપ 


"પૃ. ૧૪૬. પતિપત્ની સ'વાદ 
ઝાલિમ ડુલિયામાં પ્રોલ્લેટાઈન તથા લુદ્દેશિયા વચ્ચેતો. 
જૂ, ૧૪૮. રાસ્રોપદેશ 
સ'મીતમાલા તામતા સ“ત્રહમાંથો. 
જૂ. ૧૪૯ શી ૧૫૩. કાન્તાતે! ઉલ્લાસ, કાન્તની સ્મરદશા, 
કાન્તાની સ્મરદશા, કાન્તને સ'બોધન, 
ચારે ય સથીમશાહ નાટકનાં સ'ગીતકાવ્યો છે. પહેલું, ત્રીજું, 
મોઘુ' અશ્રુમતીતી ઉક્તિઓઆ છે અતે બીજું સલીમશાહની. 
જૃ. ૧૫૫. અ'તિમ પ્રાર્થના 
કાક્મીરમાં લખામેલુ', કવિના અવસાન પહેલાંતા અઠવાડિયામાં, 
કાન્તના આ અ'તિમ ઉદ્ગારે છે. 
મૂળ કાવ્યતે મથાળુ' નહોતુ. કાન્તમાળામાં આ મથાળાયી .. 
તે છપાયુ' છે. 





ટિખ્પણુ પરિશિષ્ટ 





(ચકવાક સિથુન ' સ'બ”'ધી શ્રીયુત નરસિંહરાવ 
ભાળાનાથના વિચારો 


દી 
₹#.%% 


માનવ અને પ્રભુ વચ્ચેના પ્રેમભાવને ₹૦૩0000 તુ સ્વરૂપે 
આપવામાં સષ્ટીવાદની દષ્ટિ જેવી જ દષ્ટિથી એક ઉચ્ચ કવિત્વ- 
કલ્પના આનટથી એકત્રીસ વષ ઉપર એક ગુજરાતી કાવ્યમાં 
ગ્રગઢ થઈ હતી. એ દષ્ટિ એ કાવ્યમાં કોઈ વિવેચકે પારખી 
હોય એમ જણાતુ' નથી. “ચક્વાકમિથુત”' નામનુ ' રસિક, 
સમથ, કાવ્ય (ર. મણિશ'કર ભટ્ટની કવિત્વશક્તિતુ' કળ ) 

“ગ 8* સ. ૧૮૯૦માં * ખુદ્ધિપ્રકાશ 'માં પ્રગટ થયું હતુ. હેના ઉપર્‌ 
“સેહેની ' એ તખલ્લુસથી એક વિદ્દાન્‌ ગૃડરથે ટીકા પણુ આપી 
હતી. (સેહેની-બ. ક. ઠાકર એ દવે પ્રસિદ્દ રહસ્ય છે. ) ચક- 
વાક પક્ષીને શાપ છે કે એ પક્ષીનાં નરમાદાએ રાત્રિસમયે વિચોાગ 
ખમવે. આ કાવ્યમાં એ પક્ષીના યુગ્મને દ્વિસ સમયતે॥ પ્રેમ- 
વિહાર પ્રચયમ વણુંબ્યો છે; એ વિઠાર્માં-- 

” વિરહસ'ભવને વોંસર્યા' કતાં, 
ખની નિરંકુશ ખેય ક્યાં' હતાં, ” 

(માનવ પ્રાણી પણુ મૃત્યુની તિમિરાનૃત રાત્રિ પડતાં ચનાર! 
પરસ્પર વિયોગનેદ સ'ભવ ભૂલી જઈ જવન્તદશામાં કેવળ વિઠારમાં 
ન મગ્ન રહે છે-તે ઉપર કાંઇક આડે કટાક્ષ અર્હી જણાય છે; 
પરન્તુ એ આખા કાવ્યના સુખ્ય ષ્વનિથી કાંઇક અસ“બદ્ધ છે ). 
પરન્તુ સૂર્યાસ્તનો સમય સમીપ આવતાં 


[૨8] પૂર્વાલાપ 


“ જાગ્યાં પ્રેમી વિરલ સુખની મોહનિદ્રા મહિ'યી '' 

અને 
“જવનિકા ગુટતાં સ્મૃતિનાશની 
સમીપ મૂતિ ઉભી વિધિપાશની, ” 

આ હાલતમાં પ્રેમબદ્ધ યુગલને તવી યુક્તિ ચૂઝેછેઃ સરયુ 
તેજ લુપ્ત નથી થયું ઠેવા ઊંચા ઊંચા આકાચપ્રદેશમાં એ ખને 
ઊડવા લાગે છે ? 

* મિથુન એડ ચઢે અવકાશમાં, 
સ્થિતિ કરે દિનતેજસકાશમાં; ” 
જતે 
* ધામે ધીમે ગતિ કર્રી જતે પશ્ચિમે સર્ય જેમ, 
ઊડી બન્ને પ્રહણુ ફરતાં ઉન્નત સ્થાન તેમ. ” 

આ ક્રાંકાં કયાં સૂધી નભ્રવાનાં હતાં  ચકવાફીને એક નવીત- « 
તર, અપૂર્વ, યુક્તિ-ઇસ્છા-સ્કુરી ? 

જશાતે હાવું-તહિં નહિં જ રે આપણે હાય રહેવુ': 

ચાલે! હેવા સ્થલ મિ, વસે, સૂર્ય ને'માં સદૈવ,- 

હ્ાતાથી કૈ અધિક હદયે આદ ન્યાં હોય દૈવ, ” 
પરન્તુ અરાકય તરક આંખ્ય મીંચનારી આ સરલાના શખ્દોના 
ઉત્તરમાં ચકવાક હે છે : 

* હાંખા છે ન્ય્હાં દિન, પ્રિયસખી ! રાત્રિએ દીધ ત્હેવી, 

આ જશ્રયે પ્રણુયસુખની હાય આશા જ કેવી ! ” 
જોમ કહી એક ૬ માર્ગ. દોડે: 
“ અવર્‌ કાંઈ ઉપાય દવે નથી, 
વિરફજીવન સ'હરિયે મથી. 


ટિપ્પણ_ [૨3૭] 





ગહનમાં પડિષે દિન દેખતાં, 
નમન મોર્ચો કરી દઈ એકતા.” હ 
આમ વિરહ, જવન બન્નેનો અત આણુવા માટે (કે વિરહ- 
ભરેલા જવનનો, અત આણુવા માટે) આ પ્રેમી યુગ્મ મૃત્યુના 
ગઠનમાં, દિન દેષ્મતાં જ ( દિવસનું તે” છતાં જ-એટલે નેડાયલાં 
રહીતે જ), મૃત્યુ અને રાત્રિ બન્નેના પરિણામ ના ન્તેવા માટે 
આંખ્ય શૌંચીને એફતા કરીને (સયુક્ત રહીને ન૮) મૃત્યુના 
ગઇનમાં, પડે છે. 
હવે છેવટના ભાંગમાં કાવ્યના મુખ્ય ધ્વનિનો સ'દિગ્ધ મ 
ઉપસ્થિત થાય છેઃ 
“જાછુ' જતાં દ્રિજયુગલતે અન્યથા થાય ભાસ, 
ઊ'ડુ' ઊ'ડુ દિનકર સમુ કૈંક દેખાય હાય, ” 
અદૂશુત ! મૃત્યુ અને રાત્રિના અન્ધકારમાં પ્રવેશ થવાને 
બદલે અણુધાર્યા ઊ'ડા ઊ*ડા તેન્નેમય પ્રદેશમાં પ્રવેશ યાય છે. 
અતે આન'દપૂષું ચક્વાકમિથુન ઉદગાર કરે છેઃ 
“ આઠ!! આહા ! અવર ડુતિયાં! ધત્ય-- 
(વિરઠ, રજતી, વિનાની ખીજ જ ન્યોતિર્મય દુનિયાં દીઠી)-- 
એ બોલતાંમાં 
નીચે નીચે ઊતરી પડતુ વેગથી દ"પતી ત્ય્હાં. ” 
છત્‌-- 
* -મધિક એડ પ્રકાશ, થતો! «તો, 
જવ #૬૮નાર તણા વધતો ફતા. 
અમિત એ અવકાર તણી મહિ, 
કયૃહિં જ ચેતન તએક દિસે નહિ. ” 


[૨8૮] _ _____પૂર્વાતાપ 


આ રિથિતિ શી$ છેતો બ્વનિ શો? વ્યજતા શી? 
શા. ર્મણુભાઇ આમ વ્ય'ગ્યદશન કરે છેઃ-- 

₹ અતે અજ્તાત “ ગહન” માં “ અન્યથા ભાસ દેખતુ” ? “વેમથી 
પડતુ' દપતી ' “ અમિત અવકાથમાં' લીન થઈ જય છે. કવિતો 
અન્ત્યભાવ અન્તાત જ રહે છે. ”' * 

કાભ્યનતા સમાપ્તિના ખે શ્લોકો! વિષે “ સેહેની ” કહે છેઃ- 

* કવિતા દેવીએ કરેલાં દિવ્ય લોચનથી કવિને જીદ્દો? આભાસ 
થાય છે. (' દ્િજયુગલને ' ભાસ થયો કવિએ કલ્લોછે તે કવિની 
કલ્પનાને થયેલો જ ભાસ ગણુવે। ?-ગણીશુ') મનવાંછિત થિત્ત- 
હાર્ક ર્સતેજપૂણુંઃ એક નવીન “ દુનિયાં'માં આ ' ર્તેહબાલ ચક 
વાકમિશુન' પૂર્ણ આવેગપી દાખલ થઈ જતું હોય એમ ત્હેને ધડી- 
ભર જણાય છે, ” 

પણુ”--(અર્હિ “ સેહેની નું વ્યગ્યદશ"ત્‌ મ્હતે સતોષ 
આપતું નયો; પણુ હેમતુ સાંભળી લઇયે;--“ પણુ ' )- 

કવોટા, દર £000% ૯0010018 લૌઞલા ૨૦ ૪, 

&ૃઉ છલ 15 શિતાલ્લે ૬0૦ ત0, વૈલ્ટ્લઝળજી લોઈ,” 

“કવિતા દેવીનો હાથ જય્હાં મસ્તક ઉપરથી ખશી જાયછે, 
આંખ્યો બ'ધ કરીને નય્હાં પાછી ઊઘાડે છે, ત્ય્ડાં ત્ડેતી ખાત્રી 

* “ કવિત્વરીતિ ” “ હૃવિતા અને સાહિત્ય, ” પૃ. ૬૨, 

રા, ખ. ક. ઠપ્કોર ( “ સેડેની “' ) ક“ઇક ઊડી વિગતમાં તેતર છે 
અને અન્ય ધ્વનિ બતાવે છેઃ 

“ સક્રવાકદપતીને કિયે મતુષ્ય ધેમની મૂતિ'ર્પ કહ્પ્યુ છે, અને 
એ દ'પતીનેો અતિવાય વિચાગ સનુષ્યચિત્ત અને સતુષ્ય સૃવ્ઠિકમ વચ્ચેના 
વિયાધનુ' ઘણુ' વધારેલ” બિસ્બ જે, #* 





ઉષ્પણ [૨૩૯] 





થાયછે કે એ દેખાવ તો ફક્ત એક ઇન્દ્રત્તલ હતુ. ” 

રુ* કવિતા તે ઇન્દ્રશ્તવ ર્ેલાવનારી ઠગારી ? 

કવિતાએ આપેવાં દિવ્ય લોચન ઇ૪ત્દ્રજાધ, વરતુતઃ અમત્ય 
માયા, પ્રગટ કરે ? કવિતારેવીતો હાથ મસ્તક ઉપરથી ખથી 
જતાં, સત્યતી ખાત્રી થાય એમ છેોય ત્તો દિવ્ય સત્યતુ* 
દશન સૂક્ષ્મ પ્રવેશથી કરનારી, અને અલૌકિક શક્તિથી છેનુ 
ગ્રદશન કરાવનારી કવિત્તાને ધુતારી ઠરાવીને રમિક તત્તદશનના 
રાજ્યમાંથી ઢૅડકજેતી કરીને હાંઇી કાઢવી ન્નેઇયે. 


યા 
ક 


મ્હતે તો આ અદ્ભુત કાવ્યમાં હેના સમાપનમાં જુદો જ 
ધ્વનિ, અને દિવ્ય સલ સ્થાપતારો ધ્ત્રનિ સ'ભળાય 
છે. પેલા ચક્વાકમિચુતે આત્મધાત કર્યો કે નહિ તે 
સ્પૂજ્ુ નથી; પરન્તુ તેમ થઈ ને મૃત્યુપારની નવી મતાતન ભૂમિનું 
દર્શન હેમને થયું, અતે સતત ન્યે!તિથી ભરૅલા પ્રદેશમાં પ્રવેશ 
હેમશે કયો; 

“હતો ચિરલગી 
તણાયા નવાનુ' સૃપખ્ખસરિત માઠિ-- 

ગક્રવાકમિથુનનતે અન્યથા ભાસ થયે ઘતા તે સય ચ્થિતિ 
તજીને અસત્યતો નહિ, પણુ મૃત્યુના ગદનમાં પડયાતી અસલ 
સ્યિતિ તજીને. ન્યોતિમય ભૂમિમાં પ્રવેશની સત્ય સ્થિતિનો. 
અને એ અસત્ય ભ્રાસ, ન્હેત્તા તે કવિના છેવટના જેમના 
પૂર્વાધમાં પ્રગટ થાય છેડ 

“ અધિક એહ પ્રકાર થતો. ન્ત્તે 
જવ જનાર તણા વધતો જતો. ” 


પૂર્ફાકાપ 


[4૪] 


અને એ અસૌમ અવકાશમાં ન્યોતિ ૦ ન્યોતિ-ખીજું કાંઇ 
નરે પડતું જ ન્હેતુ'; 
“ અમિત એ અવકાર તણી મહિ 
કચડિ' જ* ચેતન એક ર્દીસે નહિં. 
કાઇ પણુ ચેતન વ્યકત રૂપે જણાતુ' જ ન્હોતું; જહાં એ 
ત્રવાકમિશુત પણુ વિલીન થઈ ગયુ; કમક 
ના ન્યોતિયી ભિન્ન દસે જ કાંઈ 
આ પેર જે ! પ્રકૃતિ ડના પુસ્યમાંઠિ !% 





ક % 

પરન્તુ એક ખીજે સુખ્ય પ્વનિ હુ સાંભળું છું તે કછુ. ચક- 
વાકતું યુગ્મ તે જ્ઞીવાત્તા અને વરત્ાત્તા; જે'ને ઉપતિષદ્માં 
દ્વા શુષભા સસુજ્તા સલાયા લમાર્ન છુક વસ્વિસ્તજ્ઞાતે કહીને 
વણુંજ્યાછે તે; એ ખેનો સ'બ'ધ સૂષ્ટરીવાદે કલ્પેલો ગ્રેમતા જ સ'બ'ધ 
ભા કાવ્યમાં ચકવાકતા નરમાદાના સબ'ધમી દર્શાવ્યો છે; અજ્ઞાનરૂપી 
અ'ધ રજતીમાં એ ખે પ્રેમીઓના વિચેામ થાયછે; એ રજનીવું 
તિમિર જતાં સાનવ્યોતિ પ્રગટે છે અને બન્નેનો સ'યોગ થવે। શકય 
છે; માટે જ સધોાગદશા વખતે બન્ને ઘરીથી વિષાોગ ના યાય એ 


* ૪ પૂર્વાલાપ ” માં “ કચડ્દિ'' અચેતન એક રિસે નહિ*” એમ 
પાઠ જે. ( મૂળ ખુષ્ધિધરકાશમાં “ જ ચેતન ? હતુ” ) આ નવે। પાઠ વધારે 
સારા છે,-સવ'ત્ર ચેતનની જ રત હેતી--એ અય છે.. 


[ અર્થાત્‌ થીયુત નરસિ'હરાવભાઇના મત પ્રમાણે જૂના અતે નવા 
પાઠતો એક જ અર્થ થાય છે અને નવા પાડથી એ અથ વધાર સ્કુટ 
થાય છે. સ“પાદક] 


2૬ ઇદ્વ્ય ગાયકગણુ”--ઝેલ્લો શ્લોક “ હૃદયવોણા * 


ટિપ્પલણ # [૨૪૬૨] 





ત્રબલ ઇચ્છાયી સનાતન ન્યોતિયય-ગ્રદેશમાં 7 પ્રયાણુ કર્યા “કરીને 
જ્યોતિષ્પ્રવાહમાં અટળ સહચાર સાધે છે. આ ,પ્વનિમાં સફ્ીવાદની 
કલ્પનાતે સુધટિતસ'સ્કાર અષાયલા હું જઉ છું, એ ન્યેદતિઃ સિદ્ધ 
સહચારમાં 


ર.“ 


* અધિક એડ પ્રકાશ થતો જતે! 
જવ જનાર તણે વધતે1 જતો, (' 


પૂરવલી--- 


“સચક્વાકમિચુન' કાવ્યના આ ધ્વનિશ્રવણુમાં મ્હતે 
અણુધારી પુણ્ટિ એક દિશામાંથી મળી છે. મણિશ*કર ભટ્ટના 
આ કાવ્યનું પ્રેરણાખીજ વિ્તમ્ેર” [જુએ ટિપ્પણુ પ. ૧૯૪] એ 
સરત શ્લોકમાંથી મખ હો વા ત લે. પરતુ રો. રામતારામણુ 
પાદ તાવ્હેમ્બર ૧૯૨૯માં એક વાત ડહેલી કે બાવાઓ હમેશાં 

* જજના આરમ્લતા ષ્હેલાં એક દુહો ગાય છે કે:-- 
સાંઝ પડે દિત આથમે ચકવી બૈઠી રાય 
શક્વદ1 ચલે! વહાં ન્તઇએે* જિતાં રૈત નવ હોય. 

આ ખાવાઓના ભજનિયાંના જ્ોગો મણિશ'કરતે વિદિત 
હોઈ હેમના અતુપમ કાવ્યનું સ્મ ખીજ હોઈ, તેટલા ઉપરથી 
સુન્દર કલ્પનાદ્શનથી એ કાવ્યને વિકાસ થયોદ હોય--આમ 
મ્હારો તર્ક છે. પણુ મ્હારા પ્વનિદશન માટે તો વક્તવ્ય 
બીજુ” છે, બાવાઓંનાં ભજતોમાં આ મ'ગલદુહો ચા માટે 
વપરાતા હરો? એ ભજનોની પછાડી પ્રેરણાબળ જીવાત્મા 
અને પરમાત્માના સ'બન્ધતું--અદ્તતમતથી છ"ટાયલા ભક્તિભાવ” 
જનિત સ“બન્ધતુ--હોવાનો સ'ભવ છે. તો! આ દુહાથી અગ્તાત- 
રૂપે વિકાસ પામેલા ' ચકવાકમિયુત ' તા સમાપન ગ્રસ“ગમાંનુ 


[૪૨૮૪-૩૨૬૨] પૂર્વાલાપ 


મ્હારુ' ધ્વનિદરુન--ગકવાકમિધુન તે જીવાત્મા વરતાત્માતુ' 
યુગલ અને રજનિ તે અન્ાનતિમિર પ્રસાર્તારી જાયા એ 
જ્તનિદર્શ્ન --છેક તરગવૃત્તિજતિત નહિં જણાય એમ લાગે છે. 
૧૮-૪-૩૨ 


ન, ભે!. 
વિવર્તલીલા પૃ. ૭૫-૮૧ 


“7/બ“/“૭-:૮૦”“5૯૮૯૬૦૧૦૪૭ 


શુક્ધિપત્ર ' 


અશુહ્ 


રડત 
ક્તે! 


હાય ! હાય ! 


અષાઢી 
મારા 
હૃદયને 
કચાંથી 
સરિતા 
માદ્રા 
ખહાર 
થતાં 

તપ 
મૌગ્ધ 
વિવિધ 
અટકતો, 
નિકાલે 
સ્નેહોમિથી 
કરીને 
દેવી 
હ્ાવા 

ું 

તે 


ચદ 


ડરત 
કેતે? 
હાય ! 
આષાઢી 
માઠરા 
હૃદય ને 
ક્યાં 
સરિત 
માદ્રી 
ખ્હાર 
થાતાં 

તમ 
મૌગ્ષ્ય 
વિવિધ શી 
અટકતો 
નિદાલે 
સ્નેહોર્મિથી 
ફરીને 
કેવી 

હાવાં 

તા 

સ 


[૪૮ --- વરદ 


ચૂ. પ'પ્તિ 
૬૯ છેડેથી ૨ 
૭ર્‌ - જ 
૮૩ છી 
૧૦૫ છેડેથી ૨ 
૧૧૧ છેલ્લી 
૧૨૩ ૮ 
૧૨૫ જ 
૧૬૬ છેડેયા ૩ 
૧૭૨ છેડેથી ૪-ટ 
૧૭૪ છેડેથી ૮ 
»# છેડેથી ૮-૭ 
9? ૭ 
97 ૩ 
૧૭૫ 
૧૭૭ હ 
9 છેડેથી ૬ 
૨૧૪ છેડેથી પ૫ 
૨ર ૮ 


અશુદ્ધ 


એકખી'્નનાં 


સટ 
સામે 
સાથ 
શીપ 
ખરુ? 
(ગીત) 


થતા હતા. 
જ -કે!લાહલ 


રદ્દ 
એકાખીનનનાં 
સદ 
શામે 
સાથે 
મમીપ 
ખરુ! 
(ગૌલિ) હ 
થતા દતા, તદૂપ થતા દત 
( ઉ૫૨-**કોલાહલ ) 
શમત 


વિકારો નિકય (વિકારલ્ષોભ**નનિશ્રય) । ર 
'રહવાર? શખ્દ રઇવાર! એટલો જ રાળ 


૧૩૨ 


મરામારત 
કુસુમમાળાની 
વિષયની 


છછ 
૧૯૧૨ 


[સમાપ્ત] 


૧૩૩ 

સદ્ામાત્ત 
કુસુમમાળામાંની 
વિષયાધિકરણુતી 
હ્્૦ 

૧૯૦૯ 


અર્વાચીન કાવ્ય ગ્રશાવલિ 


મહાગુજરાતના માનીતા કવિઓના અમારા તરફથી 
પ્રકારિત થયેવાં તયા સોલ એજન્સીનાં કામ્યસ'ગહેક 


%૧ કાવ્ય મ'ગલા સુન્દરમ્‌ ૧-૮૮-૦ 
*ર્‌ ગ'ગોત્રી ઉમાશ'કર ન્તેષી ૧-૮-૦ 
4૩ યુગવ'દના ઝવેરચ'દ મેઘાણી ર૨્‌-૦-૦ 
કજ અધ્ય સ્નેહરશ્મિ ૨-૦-૦ 
પ નિહારિકા રમણુલાલ દેસાઈ ર૨-૦-૦ 
૬ પલા કાવ્યા ચન્દ્રવદન મહેતા રન 
#છ રતન ચન્દ્રવદન મહેતા ૧-૮-૦ 
૮ કાસ્મલનના કાવ્યા કાશ્મલન ૦--૮-૦ 
હ દીપશિખા અમીદાસ ફાણુકિયા ૧-૮-૦ 
[૫૦ રસિકનાં કાવ્યા આવસત્થી ૧-૮-૦ 
૧૧ ખ'ડિત મૃ્તિઓ ઇન્દિલાલ ગાંધી ૧--૦-૦ 
પ૧૨. લલિતનાં ખીન્ન' કાવ્ના લલિત્જ 9-૧૨-૦ 
*૧૩ હૃદયવીણા નરસિંહરાવ દીવેટિયા ૧-૪-૦ 
૧૪ વસુધા સુન્દરમ્‌ ફૈક૦ર-૭ 
૧૫ નિશીથ ઉમાશ'કર્‌ જેષી ૨-૦-૦ 
૧૬ ઇન્દ્રિધતુ સુંદરજી બેટાઈ ૨-૨૦ 
૧૭ આરાધના » મનઃસુખલાલ ઝવેરી ર્‌-૦-૦ 
૧૮ ન્યોાતિરેખા સંદરજી એટાઈ શક 
*૧૯ પૂર્વાલાપ કાન્ત ફને 
. આલકે માટે 
*ર્‌૦ નવાં ગીતા ભા. ૧ ત્રિભુવન વ્યાસ કસક 
#ર૧ નવાં ગીતો ભા. ૨ ત્રિભુવન વ્યાસ ૦૭૮56 
ક ટ્હોકા થં દેશળજી પરમાર ૦-૫-૧૦ 
*ર્૩ પગલાં ભ, ૧ થી ૪ ર્મણુલાલ સે ણા 
કર૪ સેમમાભાઈનાં કાવ્યો સોમાભાઈ” જાર્ત) ક 
રસનાં બે અમૂલ્ય પુસ્તકે! 
સ ર હરી મંવુભાઈ દેસાઈ ૧-૪-૨૦ 
*કૂડડીવાર્ણાં કાન્યસગ્રહો રફલે1મા તથા આ હીવાળા ર૯૦ 


કેલેજ્માં ટેફ્રટબૂક તરીકે ચલાવાય છે. 
1 સોલ સેલિંગ એજન્ટ્સ, 


આર્‌ આર* શેઠની ડુ, પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ, સ"બદક 


મહાગુજરાતના જણીતા કવિઓની કાવ્યપ્રસા! 
૧૯૪૦માં મહાર પડેલા નવા - 


* “પર ડાવ્ય સંગ્રહો. * 


થી. ઉમારાંકર જેપી કૃત થી. સુંદરમ્‌ કૃત 
ન 8 
નિશીથ ૧જસુધા 
મૂલ્ય રૂ. બે મૂલ્ય રૂ. ખે 
દ હે હ 


શ્રી, સુંઠરછ બોયાઈ કૃત થી, મનઃસુખલાલ ઝવેરી ! 


ઈન્દ્રધનુ આરાધના 


મૂલ્ય રા. ખે સૂલ્ય રા. ખે 
ક 
શ્રી. ર્મણલાલ વ. દેસાઈ કૃત 
કૉલેજ (જીવનતે સ્પર્સા કરતી 
વિદ્યાર્થીઓની માનીતી નવલકયા 


શોભના 


સૂક્ય રા. ચઢી 
જેસે વાંચી છે તેમણે વખાણી છે. 
છ 


આજે જ સ'ગાવોા :-- 
આર, આર. રોડની કંપની $ પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ : સુ'મ 
ગુજરાતી સાહિત્યનાં કોઇપણુ પુસ્ત મેળવવા તમારી હાઘરીમાં ઉપસ્તું રીરનામુ” સાંધી ર 





ન 4૮ 


ડો 


